Sibika at Kultura/ 
Heograpiya, Kasaysayan at Sibika 


Teaching Guide on Financial Literacy 


Sibika at Kultura/Heograpiya, Kasaysayan at Sibika 
Teaching Guide on Financial Literacy 


Copyright Notice. Section 176.1 of Republic Act No. 82 93, or the Intellectual 
Property Code of the Philippines, provides: “No copyright shall subsist in any 
work of the Government of the Philippines. However, prior approval of the 
government agency or office wherein the work is created shall be necessary for 
exploitation of such work for profit.” 


This teaching guide on financial literacy was prepared by the Curriculum 
Development Division, Bureau of Elementary Education, Department of Education 
under the auspices of the Bangko Sentral ng Pilipinas. 


Published by Bangko Sentral ng Pilipinas 


Produced and Distributed by: 
Corporate Affairs Office 


Printed in the Philippines 
ISBN 978-971-94085-2-9 


Bangko Sentral ng Pilipinas 

Mabini cor. P. Ocampo Sts., Malate 1004 
Manila Philippines 

http://www.bsp.gov.ph 


“ Ang kabataan ang pag-asa ng ating bayan.” 


- Dr. Jose P. Rizal 


MESSAGE 


I extend my deepest appreciation to the Bangko Sentral ng Pilipinas 
and its partners for entrusting to the Department of Education the task 
of integrating in the elementary curriculum lessons on financial literacy. 


Indeed, there is a need to instill among our school children the values of 
pagkamasinop, pagkamatipid and pagkakaisa, and to help them develop 
the habit of pag-iimpok and proper money management as a means to 
ensure their good future. Likewise, at an early age, our school children 
should acquire the values of pagkamaabilidad or pagkamalikhain and 
skills in pag-eentreprenur so that they can be productive citizens of the 
country. 


To make certain that all these relevant values and lessons on financial 
literacy are covered, the DepEd’s Curriculum Development Division of 
the Bureau of Elementary Education has integrated them in three learning 
areas: Edukasyong Pagpapakatao, Sibika at Kultura I - III and Heograpiya, 
Kasaysayan at Sibika IV - VI and Edukasyong Pantahanan at 
Pangkabuhayan. 


No doubt the Teaching Guide on Financial Literacy in these three 
subjects will help and guide our teachers in inculcating the values needed 
to develop the habit of saving among our school children thus, 


contributing to the development of our nation's economy. 


Congratulations to everyone involved in this project and Mabuhay! 


JE A. LAPUS 
Secretary 
Department of Education 


MESSAGE 


On behalf of the Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP) I thank the 
Department of Education under the leadership of Secretary Jesli A. Lapus 
and our other partner organizations for the development and 
dissemination of teaching guides on saving and money management. 


Now, we are on track to institutionalize the integration of these basic 
financial lessons in the elementary grades curriculum. 


BSP pursued the integration of these lessons as a positive response to 
the result of a survey which indicated that only less than 5% of our 
youth regularly save money. 


We believe that saving as a habit can best be developed among 
schoolchildren who also wield influence in their homes and communities. 


An important component of this program is the commitment of our 
public school teachers to undertake the challenge to teach saving and 
money management to elementary pupils. 


With the teachers of Edukasyong Pagpapakatao (EP), Sibika at Kultura 
and Heograpiya, Kasaysayan at Sibika (SK and HEKASI), and Edukasyong 
Pantahanan at Pangkabuhayan (EPP) at the forefront of this effort, we 
are confident that our youth will develop the habit and the discipline to 
save and invest regularly for their future. 


We therefore thank all our teachers, principals and supervisors on whose 
shoulders depend the success of this undertaking. 


We also acknowledge the support of the Curriculum Development 
Division of the Bureau of Elementary Education, as well as the lesson 
exemplar writers, tryout teachers, supervisors, and principals from 
different school divisions who were involved in the development, pilot 
testing, validation and finalization of the teaching guides. 


Together, let us continue to nurture a new generation of Filipinos who 
know about saving and money management. 


Mabuhay! 


AMANDO M. TETANGCO, JR. 
Governor 
Bangko Sentral ng Pilipinas 


ACKNOWLEDGMENT 


The development of the Teaching Guide for the integration of 
Financial Literacy lessons in Sibika at Kultura and Heograpiya, 
Kasaysayan at Sibika (Civics and Culture and Geography, History 
and Civics) was made possible through the cooperative efforts 
of the Bureau of Elementary Education (BEE) of the Department 
of Education (DepEd) and the Divisions of Cavite, San Jose del 
Monte, Makati, Batangas, Bataan, Eastern Samar, Valenzuela, 
Negros Oriental and Cotabato City; the Economic Policy Reform 
& Advocacy (EPRA), a cooperative project between the Ateneo 
de Manila University and the United States Agency for 
International Development (USAID); and the Corporate Affairs 
Office of the Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP). 


FOREWORD 


This Teaching Guide on the Integration of Financial Literacy in Sibika at Kultura and 
Heograpiya , Kasaysayan at Sibika provides school administrators, teachers and pupils 
with basic concepts and principles which will help them develop economic values 
focused on saving for economic growth and development. The guide consists of two 
parts: Part | shows the matrix of financial literacy concepts and messages and the entry 
points of integration found in the learning competencies of Sibika at Kultura Grades I-III 
and Heograpiya, Kasaysayan at Sibika Grades IV- VI . The matrix of integration will 
serve as guide for the teachers on how the integration can be done. Part II consists of 
series of lessons (aralin) to be taught by the teachers per grade level. Every lesson 
consists of the following parts: 


Title of the lesson 

Core Message/s 

Core / Related Value 
Materials and References 


A. Panimulang Gawain 
(Review and / Motivation) 


B. Panlinang na Gawain 
(Paglalahad, Paghahambing at Paghahalaw ) 


C. Pangwakas na Gawain 
( Paglalahat, Paglalapat at Pagbibigay-halaga ) 


The Teaching Guide was developed through series of workshops and validated and 
tried out in selected schools and divisions located in Luzon, Visayas and Mindanao. 
Refinement and finalization were based on the feedback, comments and suggestions 
gathered from the field tryout as well as from the experts in financial literacy and Sibika 
at Kulturaand Heograpiya, Kasaysayan at Sibika. Finally, the Guide endeavors to translate 
knowledge into actions done by children which eventually will be embedded in their adult 
lives. 


Z 


FEM. DELAC 


YOLANDA S. QUIJANO 
Director Director IV 
Corporate Affairs Office Bureau of Elementary Education 


Bangko Sentral ng Pilipinas Department of Education 


TABLE OF CONTENTS 


PARTI: Integration Chart 
PART Il: Lesson Plans 


SIBIKA AT KULTURA 1 


SK 1 
Aralin 1. — Magtipid Para sa Kinabukasan 
Aralin 2. - Mamili ka 
Aralin 3. — Mas Patok ang Mag-impok 
Aralin 4. —  Tulung-tulong, Sama-sama 
Aralin 5. — Pagtitipid -Mahalaga 
Aralin 6. — Matipid ka ba? 
Aralin 7. — Barya -Mahalaga nga ba? 


SIBIKA AT KULTURA 2 


SK 2 
Aralin 1. — Pagtitipid 
Aralin 2. — Pinagkukunang-yaman Gamitin 
Nang Wasto 


SIBIKA AT KULTURA 3 


SK 3 
Aralin 1. — Mag-impok Tayo sa Bangko 
Aralin 2. — Pagtitipid 
Aralin 3. — Barya, Barya, Kailangan ka! 
Aralin 4. — Magtipid ka Pinoy! 
Aralin 5. — Responsableng Pangungutang Isaisip 
Aralin 6. — Pag-iimpok Daan sa Kaunlaran 


5 


8 


SKER 


109 


HEOGRAPIYA, KASAYSAYAN AT SIBIKA 4 


MAKABAYAN 4 


HEKASI 4 


Aralin 
Aralin 


Aralin 


Aralin 


Aralin 


N — 


Pag-eentreprenur 

Kahalagahan ng Pagtitipid sa mga 

Yaman ng Bansa: Kahulugan ng Pag-unlad 
Pangunahing Likas na Yamang-tao ng 
Bansa: Mga Paraan ng Pagtitipid sa 
Paggamit ng Likas na Yaman 
Pangangalaga at Pagtitipid sa 
Pinagkukunang-yaman 

Paraan ng Kalakalan ng mga Sinaunang 
Pilipino: Pagpapahalaga sa Perang Kinita 


HEOGRAPIYA, KASAYSAYAN AT SIBIKA 5 


MAKABAYAN 5 


HEKASI 5 


Aralin 
Aralin 
Aralin 
Aralin 
Aralin 
Aralin 


Aralin 
Aralin 


Aralin 


Ikatlong Republika 

Epekto ng Malayang Kalakalan 
Kabuhayan ng Sinaunang Pilipino 1 
Kabuhayan ng Sinaunang Pilipino 2 
Kabuhayan ng Sinaunang Pilipino 3 
Kalagayang Pangkabuhayan sa Panahon ng 
Batas Militar 

Kasaysayan ng Pera 

Lipunan at Kabuhayan sa Panahon ng 
Hapones 

Mga Natatanging Bangko sa Pilipinas 


113 


118 


122 


126 


131 


HEOGRAPIYA, KASAYSAYAN AT SIBIKA6 


MAKABAYAN 6 


HEKASI 6 


Aralin 
Aralin 
Aralin 
Aralin 
Aralin 
Aralin 
Aralin 
Aralin 
Aralin 
Aralin 
Aralin 
Aralin 


Aralin 
Aralin 
Aralin 


CONBAPPRWN 


Karapatan ng Mamamayang Pilipino 
Pagpapahalaga sa mga Barya 
Malulusog at Matatalinong Mamamayan 
Matatalinong Mamimili 

Pag-iimpok sa Bangko 

Pagkakaroon ng Mabuting Kalusugan 
Pagpapahalaga ng mga Pilipino 
Pagtangkilik sa Sariling Produkto 
Kahalagahan ng Bangko 

Palatandaan ng Kaunlaran 

Paraan ng Paggamit ng Likas na Yaman 
Paggamit Muli ng mga Patapong Bagay 
(Recycling) 

Iba't Ibang Uri ng Bangko 

Wastong Pag-iingat ng Salapi 
Mag-ingat! Huwad na Pera 


189 
194 
199 
205 
209 
216 
223 
228 
234 
241 
245 


250 
255 
263 
268 


SIBIKA AT KULTURA 
HEOGRAPIYA, /KASAYSAYAN at SIBIKA 
INTEGRATION CHART 


Financial Literacy Messages 7” | Grade Level 


1. 


2. 


3. 


4. 


5. 


7. 


8. 


Maagang simulan ang pagtitipid upang 
may magasta sa kinabukasan 


Ang pagkilala (awareness) sa kaibahan 
ng gusto at kailangan ay makatutulong 
sa wastong pagtitipid 


Maagang simulan ang pagtitipid at pag- 
iimpok upang may magasta sa 
kinabukasan 


Ang wastong pangangasiwa ng salapi 


ay may kaugnayan sa pag-uunlad ng 
mag-anak at bansa 


Maraming paraan upang makatipid 


Ang barya ay mahalaga lalo na kung 
pagsasama-samahin 


Ang paglago ng kabuhayan ay 
makatutulong sa kaunlaran ng bansa 


Naipakikita ang pagiging matipid at masinop sa tahanan, paaralan at pamayanan 
Nasasabi na ang maagang pagtitipid ay mahalaga upang may magasta sa kinabukasan 


Naipakikita ang pagiging matipid at masinop 
Nakikilala ang kaibahan ng gusto at kailangan 


Naipakikita ang pagtitipid sa pamamagitan ng pag-iimpok 
Napahahalagahan ang maagang pagsimula ng pagtitipid upang may magasta 
sa kinabukasan 


Naipaliliwanag ang bahaging dapat gampanan sa matalinong paggamit ng 
pangunahing pangangailangan 

Nasasabi na ang wastong pangangasiwa ng salapi ay may kaugnayan sa pag- 
unlad ng mag-anak at bansa 


Naipaliliwanag ang kahalagahan ng pagiging matipid sa paggamit ng 
pangunahing pangangailangan 
Napahahalagahan ang bawat perang kinita ng mag-anak 


Naisasagawa nang maluwag sa kalooban ang mga tungkulin bilang isang batang Pilipino 
Naipakikita ang mga paraan upang makapagtipid 


Naipakikita ang pagiging matipid at masinop sa pamayanan 
Nasasabi na ang barya ay mahalaga lalo na kung pagsasama-samahin 
Nasasabi ang kabutihan ng pagbabangko 


Nasasabi kung paanong ang pagiging matipid at masinop ay nakakatulong sa 
pagtugon sa pangangailangan ng malaking populasyon 

Nauunawaan nang lubos na ang paglago ng kabuhayan ay nakatutulong sa 
kaunlaran ng bansa 


Financial Literacy Messages [Grade Level 


9. Maraming paraan upang makapagtipid Natatalakay ang paraan ng pangangalaga sa yamang-lupa 
Natatalakay ang paraan ng pangangalaga sa yamang-tubig 
Nakapagpapahayag na ang pag-aalaga ng likas na yaman ng pamayanan ay 
isang paraan ng pagtitipid at nakatutulong din sa pamumuhay ng pamilya at ng 
pamayanan 


10. Ang pag-iimpok sa bangko ay Naipaliliwanag ang kapakinabangan ng pag-iimpok sa bangko sa sarili, kapwa 
makatutulong sa sarili at bansa at bansa 


. Matipid at masinop ang mga sinaunang e Nailalarawan ang likas at katangi-tanging ugali ng sinaunang Pilipino 
Pilipino e Naisasagawa ang iba't ibang paraan upang makapagtipid 


12. Kahalagahan ng barya 3 e Natutukoy ang mga katangi-tanging kaugalian na natutunan sa mga dayuhan 
e Nasasabi ang kahalagahan ng barya 


13. Pagtitipid tungo sa magandang bukas Naipagpapatuloy ang magagandang kaugaliang Pilipino tulad ng pagtitipid 
Naisasagawa ang pagtitipid upang umunlad sa hinaharap 


14. Paggamit sa kapaki-pakinabang na 3 e Naipaliliwanag ang kahalagahan ng paggamit ng perang inutang sa kapaki- 
layunin pakinabang na layunin 

15. Maraming paraan upang makamit ang e Nasasabi na ang maunlad na pamumuhay ay mithiin ng mga Pilipino 
mithiin e Naisasagawa ang iba't ibang paraan ng pag-iimpok 


16. Ang pag-eentreprenur ay nakatutulong e Naipaliliwanag kung paano nakatutulong sa pag-unlad ng bansa ang pagpapabuti 
sa paghanap at paglinang ng bagong ng produkto ng mga rehiyon 
produkto o ng bagong paraan sa e Nasasabi ang kahalagahan ng pag-eentreprenur sa pag-unlad ng kabuhayan 
paggawa ng mga bagay. Ito ay 
mahalaga sa pag-unlad ng kabuhayan 


17. Ang pag-unlad ay hindi lamang e Naipaliliwanag ang kahalagahan ng pagtitipid sa mga yaman ng bansa 
nangangahulugan ng paglago kundi e Naipaliliwanag kung bakit ang pag-unlad ay hindi lamang nangangahulugan ng 
pati yaong nagbibigay pakinabang sa paglago kundi pati yaong nagbibigay pakinabang sa nakararami 
nakararami 


Financial Literacy Messages [Grade Level 


18. Maraming paraan ng pagtitipid ang Naiisa-isa ang mga pangunahing likas na yaman at yamang tao ng bansa 
magagawa natin para tumagal ang Natatalakay ang mga paraan ng pagtitipid sa paggamit ng mga likas na yaman 
kapakinabangan ng mga likas na yaman ng bansa 


19. Ang pangangalaga o pagtitipid sa e Natatalakay kung paano nakatutulong sa pag-unlad ng bansa ang pangangalaga 
pinagkukunang-yaman ay nakatutulong at pagtitipid sa pinagkukunang-yaman 
sa paglago ng kabuhayan tungo sa e Nasasabi na ang pangangalaga sa pinagkukunang-yaman ay nakatutulong sa 
kaunlaran ng bansa paglago ng kabuhayan tungo sa kaunlaran ng bansa 


20. Pahalagahan ang perang kinita sa 
pamamagitan ng matalinong paggasta, pag- 
impok at wastong pag-iingat sa mga ito 


e Nailalarawan ang paraan ng kalakalan ng mga sinaunang Pilipino 
e Nabibigyang-pagpapahalaga ang bawat perang kinita 


21. Ang wastong pangangasiwa ng salapi e Nasusuri ang suliraning pangkabuhayan sa Panahon ng Ikatlong Republika sa 
ay may kaugnayan sa pag-unlad ng pangangasiwa ng Pangulong Diosdado P. Macapagal 
mag-anak at bansa e Natutukoy na ang wastong pangangasiwa ng salapi ay may kaugnayan sa pag- 
unlad ng mag-anak at bansa 


22. Maraming mamamayan ang makikinabang 5 e — Nasusuri ang mga epekto ng malayang kalakalan (free trade) na pinairal ng mga Amerikano 
kung mag-iimpok sa bangko e Natutukoy ang mga bangkong natatag sa Panahon ng mga Amerikano 

23. Magagamit na puhunan ang anumang Naipaliliwanag ang kalakalang barter 
naimpok o natipid Nasasabi na anumang naimpok o natipid ay magagamit na puhunan 


24. Magagamit na puhunan ang anumang e Naiisa-isa ang mga uri ng mga bagay na ginamit sa kalakalang barter 
naimpok o natipid e Natutukoy na magagamit na puhunan ang anumang natipid o naimpok 


25. Ang barya ay mahalaga lalo na kung e Naisasalaysay kung paano nagsimula ang pera mula Pre-hispanic era hanggang Spanish era 
pagsasama-samahin e Nasasabi na ang barya ay mahalaga lalo na kung pagsasama-samahin 


26. May mga gastos na maituturing na pag- Nasusuri ang suliraning pangkabuhayan sa Panahon ng Batas Militar 
iimpok Naiisa-isa ang mga gastos na maituturing na pag-iimpok 


27. Ang barya ay mahalaga lalo na kung 5 e Natatalakay ang kasaysayan ng pera sa Panahon ng Rebolusyon, Panahon ng 
pagsasama-samahin Amerikano, Panahon ng mga Hapones at Panahon ng Republika 


Financial Literacy Messages | Grade Level 


28. Ang wastong pangangasiwa ng salapi 5 e Nasusuri ang kabuhayan ng mga Pilipino sa panahon ng mga Hapones 
ay may kaugnayan sa pag-unlad Nasasabi na ang wastong pangangasiwa ng salapi ay may kaugnayan sa 
pag-unlad ng mag-anak at bansa 


. Maraming mamamayan ang 5 e Naiisa-isa ang mga pakinabang na dulot ng pag-iimpok sa bangko 
makikinabang kung mag-iimpok sa e Natutukoy ang mga natatanging bangko ng pamahalaan 
bangko e Naipaliliwanag kung bakit tinawag na bangko ng mga bangko ang Bangko 


Sentral ng Pilipinas (BSP) 
. May mga batas at patakarang pinaiiral 
ang pamahalaan at Bangko Sentral ng 
Pilipinas na nakatutulong sa 
kabuhayan at pamumuhunan 


. May katotohanan ang kasabihang 
“The Customer is Always Right” 


Naipaliliwanag kung bakit mahalaga ang pagtatamasa ng kalayaan at mga 
karapatan ng mamamayan 
Nabibigyang-katwiran ang kasabihang “The customer is always right” 


. Ingatan ang salapi na larawan ng 
ating yamang-lahi 


Natatalakay kung paano nakakahadlang sa pag-unlad ng bansa ang ilang isyu 
at suliranin tulad ng pagwawalang-bahala sa mga barya 


pansamahan) badyet 

. Ang bawat mamimili ay may karapatan 
(kaalaman sa tamang halaga, 
timbang, at iba pa) 


Nasasabi ang mga katangian ng isang matalinong mamimili 
Naiisa-isa ang karapatan ng mga mamimili 


. May iba't ibang paraan ng pag-iimpok 
ang mag-anak 


Natatalakay ang kahalagahan ng pag-iimpok sa bangko sa pag-unlad at 
pagsulong ng bansa 

Nakapagtatala ng iba't ibang paraan ng pag-iimpok ng mga kasapi ng mag- 
anak 


. Mahalaga ang disiplina sa Naipaliliwanag ang kahalagahan ng malulusog at matatalinong mamamayan 
pagsasakatuparan ng inihandang sa pag-unlad ng bansa 
badyet (pansarili, pangmag-anak at Natutukoy ang kahalagahan ng disiplina sa pagsasakatuparan ng inihandang 
e 
e 


36. May iba’t ibang uri ng pag-iimpok sa 


bawat mag-anak 


. Magtipid para sa kinabukasan 


. Mahalaga ang pag-eentreprenur sa 
pag-unlad ng kabuhayan 


. Maraming mamamayan ang 
makikinabang kung mag-iimpok sa 
bangko. Ang pagiging entreprenur ay 
nangangailangan ng pagkamalikhain. 


. Ang pag-unlad (development) ay hindi 
lamang nangangahulugan ng paglago 
(growth) subalit yaong nagbibigay- 
pakinabang sa nakararami 


. Magtipid para sa kinabukasan 


. Maraming paraan upang makatipid 


Financial Literacy Messages [Grade Level 


Naipaliliwanag ang kahalagahan ng pagkakaroon ng mabuting kalusugan upang 
makatulong sa pagpapaunlad ng bansa 

Nasusuri ang kahalagahan ng pagkakaroon ng mabuting kalusugan upang 
makatipid ang bawat mag-anak at makatulong sa pagpapaunlad ng bansa 


Nakikilala ang mga pagpapahalaga at paniniwalang nagbubuklod sa mga Pilipino 
Nakikilala na ang pagtitipid para sa kinabukasan ay isa sa mga pagpapahalaga 
at paniniwalang nagbubuklod sa mga Pilipino 


Naiuugnay ang kahalagahan ng pagtangkilik sa sariling produkto sa pag-unlad at 
pagsulong ng bansa 

Nakakagawa ng plano sa pag-eentreprenur gamit ang mahalagang elemento 
nito 


Naipaliliwanag ang kahalagahan ng bangko sa kaunlaran ng bansa 


Naiisa-isa ang mga palatandaan ng kaunlaran sa kabuhayan 


Nasusuri ang matalino at di-matalinong paraan ng paggamit at pangangasiwa ng mga 
likas na yaman 

Nakapagsasagawa ng mga matalinong paraan ng paggamit at pangangasiwa 
ng mga likas na yaman para makapagtipid sa kinabukasan 


Natatalakay ang kahalagahan ng muling paggamit ng mga bagay (recycling) 
Nasasabi na ang muling paggamit ng mga bagay na patapon ay isang paraan 
ng pagtitipid 


Financial Literacy Messages [Grade Level 


43. May mga batas at patakarang pinaiiral e Nasasabi ang iba't ibang uri ng bangko 
ang pamahalaan at Bangko Sentral ng Nasasabi na ang Bangko Sentral ng Pilipinas ay nagpapairal ng mga batas na 
Pilipinas (BSP) na nakatutulong sa nakatutulong sa kabuhayan at pamumuhunan 
kabuhayan at pamumuhunan 


mag-anak at bansa 


Natatalakay kung paano nakahahadlang sa pag-unlad ng bansa ang ilang isyu 
at suliranin tulad ng paggamit ng huwad na pera 


. Ingatan ang ating salapi na larawan ng 
ating yamang-lahi 


. Ang wastong pangangasiwa ng salapi Natatalakay kung paano nakakahaalang sa pag-unlad ng bansa ang ilang isyu 
ay may kaugnayan sa pag-unlad ng at suliranin tulad ng pamemeke ng pera at pagsasawalang-bahala sa barya 


Sibika at Kultura 2 


Aralin 1 - Magtipid Para sa Kinabukasan 


Batayang Mensahe : Maagang simulan ang pagtitipid upang 
may magasta sa kinabukasan. 


Kaisipan : Ang paglinang sa gawaing pag-iimpok 
ay hindi lamang makatutulong sa sarili 
kundi sa bansa man. 


Bilang ng araw ng pagtatalakay : 3 


Layunin: 
e Naipakikita ang pagiging matipid at masinop sa tahanan, paaralan at 
pamayanan (BEC PELC III B. 4.1) 
e Nasasabi na ang maagang pagtitipid ay mahalaga upang may magasta 
sa kinabukasan. 


Paksang Aralin: 
Pagiging Matipid at Masinop sa Tahanan, Paaralan at Pamayanan 


Sanggunian : BEC PELC Ill, B.4.1 p. 10 
Mamamayang Makabayan 1 p. 155-165 


Mga Kagamitan : larawan ng tahanan, paaralan, pamayanan, kartolina, 
Big Book ng kuwento ni Gani Langgam at 
TipayTipaklong, mga ibang larawan. 


Pamamaraan 
Panimulang Gawain 


1. Awit (Sa Himig ng “Lubi-lubi”) 
Tungkulin 
Mga kabataan, 

ay mayro'ng tungkulin, 

na dapat isipin, 
kailangang tuparin, 
payo'y dapat sundin. 

Pagbutihin! 


Sibika at Kultura 2 


2. Pagbabalik-aral 
Maglalaro ang mga bata. Hatiin ang klase sa 3 pangkat. Bawat pangkat 
ay bibigyan ng sobre na ang nilalaman ay iba’t ibang tungkulin ng mga 
batang Pilipino sa tahanan, paaralan at pamayanan. Ididikit nila ito sa 3 
kartolina - isa ay para sa tahanan, isa sa paaralan at isa sa pamayanan. 
Bibigyan sila ng 5 minuto para sa gawain. 


Ang unang pangkat na makakatapos at tama ang mga sagot ang 
idedeklarang panalo ng guro. 


Narito ang halimbawa ng magiging “output” ng bawat pangkat: 


1. Unang kartolina 


| ugaling magpaalam | Mag-aaral nang mabuti 


bago umalis ng bahay 


Tumulong sa mga 
gawaing bahay 


Tapusin ang mga gawaing 
bahay bago maglaro 


Maging maingat sa mga 
sariling gamit 


Sibika at Kultura 1 


2. Ikalawang kartolina 


Igalang ang mga guro at 
pinuno ng paaralan 


ELLEN (AMES 


Ingatan ang mga gamit 
tulad ng aklat upuan at 
iba pa. 


Sundin ang mga tuntunin 
ng paaralan 


Lumahok sa pagtataas at 
pagbababa ng watawat 


3. Ikatlong kartolina 


Makiisa sa proyekto 
ng pamayaman 


Magtapon ng basura sa 
tamang basurahan. 


Gamitin nang maingat 
ang palaruan. 


Sumunod sa mga 
batas-trapiko. 


Sibika at Kultura 2 


* 


Magkaroon ng maikling pagtatalakay sa mga tungkulin ng batang Pilipino. 
Itanong: Anu-ano ang mga tungkulin ng batang Pilipino sa tahanan? 
paaralan? at pamayanan? Mahalaga ba ang mga tungkuling 
ito? Bakit? 


Panlinang na Gawain 


Pagganyak 
Ipakita ang larawan ni Gani Langgam at Tipay Tipaklong sa Big Book. 


Itanong: Anong katangian kaya mayroon ang mga langgam at ang mga 
tipaklong? 


Paglalahad 


Gamit ang “Big Book” ay ikukuwento ng guro ang kuwento ni Gani Langgam 
at Tipay Tipaklong. 


Sibika at Kultura 1 


Si Gani Langgam at si Tipay Tipaklong 


Maganda ang sikat ng araw. Maagang 
gumising si Gani Langgam. Niligpit 
niya ang kaniyang higaan at 
pagkatapos ay tumulong siya kay 
Inang Langgam sa mga gawaing 
bahay. 


Maaga pa nang sila ay lumabas upang 
maghanap at mag-imbak ng pagkain. 
Masaya si Gani Langgam sa kanyang 
ginagawa kahit ito ay medyo mahirap 
at nakakapagod. Pagdating sa bahay 
ay nilinis kaagad niya ang kanyang 
sapatos at maayos na isinampay ang 
napawisan niyang damit. 


Araw-araw ay ginagawa ito ni Gani 
Langgam at ng kanyang pamilya. 
Minsan, sa kanyang paglalakad, 
nagkita sila ni Tipay Tipaklong, 
"Kaibigang Gani, halika muna't 
Ng maglaro tayo. Maganda ang sikat ng 
J araw kaya't maayos tayong 
N makapaglalaro", ang sabi ni Tipay 
Tipaklong. Sagot naman ni Gani, "Nais 
ko nga sana, ngunit hindi pa ako tapos 
sa aking gawain. Sa ibang 
pagkakataon na lamang. " 


Sibika at Kultura 1 


Tinupad din naman ni Gani Langgam 
ang kanyang pangako. Naglaro sila ni 
Tipay Tipaklong nang makatapos siya 
sa lahat ng kanyang tungkulin. "Bakit ba 
kayo nagpapakapagod araw-araw nang 
paghahanap at pag-iimbak ng pagkain, 
Gani?" tanong ni Tipay. "Nag-iimbak 
kami ng pagkain para sa pagdating ng 
tag-ulan ay handa na kami," masayang 
pagmamalaki naman ni Gani Langgam. 
"Naku, malayo pa naman ang tag-ulan, 
kaya't habang maganda ang panahon, 
magsasaya muna kami," ang 


pagmamalaki ni Tipay Tipaklong. 


ppa WA 
AG Ng ae 


bd g 
j) ALL? 


Sa tahanan ni Tipay Tipaklong naman ay 
malungkot na nagsisi ang buong pamilya 
dahil sa hindi nila naagapang pag-iimbak 
ng pagkain. Hindi na sila makalabas ng 
bahay dahil sa malakas na ulan. Ang sabi 
ni Tipay Tipaklong, "Kung tinularan sana 
namin sina Gani Langgam, hindi kami 
nagugutom ngayon." 


Hindi nagtagal ay dumating ang tag- 
ulan. Hindi na rin lumabas ang pamilya 
ni Gani. Ganun pa man, hindi sila nag- 
aalala sa kanilang pagkain sapagkat 
marami silang naimbak noong 
maganda pa ang panahon. 


Sibika at Kultura 2 


Pagtatalakayan 

Itanong ang mga sumusunod: 

- Anong pag-uugali mayroon ang pamilya ni Gani Langgam? Ang pamilya 
naman ni Tipay Tipaklong? 

- Paano ipinakita ni Gani ang pagiging matipid? Ang pagiging masinop? 

- Kung ikaw si Gani, tutularan mo ba siya? Bakit? 

- Kung ikaw si Tipay, tutularan mo ba siya? Bakit? 

- Ano ang mabuting mensahe ng kuwento? 

- Bakit mahalaga ang maagang pag-iimpok at pagtitipid? 

- Bilang isang bata, paano ka makatutulong sa iyong mga magulang sa 
pagtitipid at pagiging masinop? 


Muling idikit sa pisara ang larawan ng tahanan, paaralan at pamayanan. 
Gumawa ng Graphic Organizer ukol sa mga sagot ng bata. 


Halimbawa: 
| TAHANAN | 
Pagiging Matipid | Pagiging Masinop | 
Patayin ang ilaw kung Ligpitin ang kamang 
hindi kailangan hinigaan 
Ugaliin ang pagsasara Ingatan ang paglilinis ng 
ng gripo pagkatapos mga kagamitan 
Gumamit ng basong Linisin ang iba't ibang 
lalagayan ng tubig sa bahagi ng tahanan 
paglilinis ng ngipin 
| Ilagay nang maayos ang 
Gumamit ng palanggana mga damit, sapatos at 
sa paghuhugas ng plato at iba pang gamit sa tamang 
iba pang, pinagkainan taguan 
Pagliligpit ng mga laruan 
pagkatapos maglaro 


Sibika at Kultura 1 


Halimabawa: 


PAARALAN 


Pagiging Matipid 


Hindi pag-aaksaya sa 
papel at kwaderno 


Maayos na pagtatasa ng 
lapis upang hindi 
masayang 


Huwag aksayahin ang 
"chalk" o yeso ng guro 


Tamang pagganit sa aklat 
at iba pang babasahin sa 
paaralan 


Pagiging Masinop 


Ligpitin ang mga gamit 
tulad ng aklat, kwaderno, 
lapis, papel at bag 


Iwasang madumihan o 
masulatan ang dingding 
ng silid-aralan 


Hindi pagkakalat ng gamit, 
balat ng kendi, prutas, at 
iba pa 


Sibika at Kultura 2 


Halimbawa: 
[ PAMAYANAN ~ 
Pagiging Matipid | Pagiging Masinop 
Pag-iingat sa mga basurahan Paglilinis ng paligid 


upang magtagal ang gamit 
Iwasan ang pagsulat o Wastong pagtatapon ng mga basura 
pagdudumi sa mga gusali 
Pagsunod sa mga babala 
Pag-iingat sa mga puno, 
halaman at bulaklak | = 
Iwasan ang pag-ihi sa mga 


pader o tagong lugar 


Itanong: 

e Paano maipakikita ang pagiging matipid sa tahanan? sa paaralan? sa 
pamayanan? Paano naman ang pagiging masinop? 

e Bakit kailangang magtipid sa tahanan? 

e Ano ang maaaring mangyari kung patuloy tayong magtitipid? Ipaliwanag. 


Pagsasanib ng Mensahe 


Itanong: 
e Bakit kailangang agahan ang pagtitipid? Ano ang maidudulot nito sa 
mag-anak? 


e. Ano ang maaring mangyari sa mga bayarin sa kuryente at tubig (electric 
and water bills) kung patuloy ang ating pagtitipid sa paggamit nito? 

e Saan natin pwedeng dalhin ang perang natira o natipid sa mga bayarin 
sa kuryente at tubig? Makatutulong ba ito sa pamilya? Paano? 

e Mahalaga ba ang maagang pagtitipid at pag-iimpok? Bakit? 


Sibika at Kultura 2 


Pangwakas na Gawain 


Paglalahat 
Awit (Sa himig ng Mary had a Little Lamb’) 


Pagtitipid 
| Pagtitipid ay kailangan 
Ito'y mapapakinabangan 
Sa tahanan at paaralan 
Maging sa ating pamayanan 
I Agapan ang pagtitipid 
Balang araw ay magagamit 
Pag-unlad ay makakamit 
Ligaya'y muling sasapit 


Awitin ang paglalahat nang may kasamang simpleng sayaw at aksyon. 
Paglalapat 


Pangkatin ang mga bata sa apat. Bawat pangkat ay bigyan ng larawan. 
Ipapaliwanag ng bawat pangkat ang kanilang nakikita sa larawan. 


Pangkatl - Larawan na nagpapakita ng pagiging matipid at masinop sa 
tahanan. 

Pangkatll - Larawan na nagpapakita ng pagiging matipid at masinop sa 
paaralan. 

Pangkat lll - Larawan na nagpapakita ng pagiging matipid at masinop sa 
pamayanan. 


PangkatIV- Larawan na nagpapakita na ang pagtitipid ay mahalaga. 


Pagpapahalaga 
1. Tseklis 
Panuto: Itaas ang @kung ito ay iyong ginagawa at @kung hindi 


ginagawa. 


-- 1. iniingatan ko ang aklat at iba pang gamit sa paaralan. 
______ 2. Hinahayaan kong bukas ang gripo habang naglilinis ng ngipin. 
- 3. Iniipon ko ang perang labis sa aking baon. 

__ 4, Nagtatapon ako ng basura sa wastong basurahan. 

-”” 5, Inuukitan ko ang mga puno ng aking pangalan. 


Sibika at Kultura 2 


2. Gabayan ang mga bata sa pagsagot nang tama sa tanong sa ibaba, at 


upang maisulat ang wastong sagot sa kanilang kuwaderno: 
a. Bakit kailangang maging maagap sa pagtitipid ang bawat mag-anak? 


3. Paglalapat ng Kasanayan 
Pangkatin ang mga bata sa apat. Bawat pangkat ay magpapakita ng 
piping palabas kung ano ang gagawin upang makaipon sila ng pera. 
Pagtataya 


Panuto: Basahing mabuti ang mga sitwasyon. Bilugan ang titik ng tamang 


1. 


sagot. 
Naglalaba si Nanay. Tinawag ka niya upang tulungan siya sa 
pagsasampay. Ngunit nanonood ka ng telebisyon. Ano ang iyong 
gagawin? 
A. Papatayin ko ang telebisyon at susundin ko ang utos ni Nanay. 
B. Hahayaan kong bukas ang telebisyon kahit walang nanonood. 
C. Lalakasan ko ang “volume” upang marinig ko ang palabas. 
D. Paghihintayin ko si Nanay at tatapusin ang palabas. 


May bago at murang laruan ang tindahang malapit sa inyong paaralan. 
Niyaya ka ng iyong kaibigan na bumili nito. Ano ang dapat mong gawin? 
Sumama kaagad sa kaibigan upang hindi maubusan ng laruan. 
Sabihin sa kaibigan na paghahatian nila ang halaga ng laruan. 
Kontrolin ang sarili upang hindi mahikayat sa pagbili ng laruan. 
Hihingi muna kay tatay ng pambili ng laruan. 


Jow 


May bagong aklat na ipinahiram ang iyong guro. Ano ang nararapat mong 
gawin dito? 

A. Ihabilin sa kaibigan upang di mawala. 

B. Ilagay sa bag at hayaan na lang ito dito. 

C. Sulatan ng iyong pangalan ang bawat pahina. 

D. Lagyan ng balot ang aklat upang di kaagad masira. 


Hinikayat ng guro ang mga bata na mag-impok sa bangko. Sinabi ng 
kaklase mo na bata pa siya kaya't di pa niya kailangang mag-impok. Sa 
ganitong pangyayari, ano ang maari mong gawin? 

Gagayahin ang kaklase at sa susunod na taon na lamang mag-impok. 
Sasabihin sa guro na ayaw mong mag-impok. 

Ipagpatuloy ang pag-iimpok sa bangko. 

Hihingi kay nanay ng dagdag na baon. 


Jow 


Sibika at Kultura 1 


5. Kumain ka ng kendi habang nakasakay sa pampasaherong sasakyan. 
Wala kang makitang basurahan sa loob ng sasakyan. Ano ang iyong 
gagawin sa balat ng kendi? 

A. Pagagalitan ang drayber dahil hindi naglagay ng basurahan sa loob 
ng sasakyan. 

B. Itatapon sa labas ng sasakyan nang walang nakakapansin. 

C. Itatago muna ang balat ng kendi sa bulsa o sa bag. 

D. Ilalaglag sa loob ng sasakyan ang balat ng kendi. 


Kasunduan / Takdang Aralin 


1. Magsanay sa pag-awit ng “Tungkulin” at “Pagtitipid” na itinuro sa klase. 
Magtanong sa magulang o kasama sa bahay kung anu-ano pa ang mga 
paraan na nagpapakita ng pagiging matipid at masinop sa tahanan, sa 
paaralan at sa pamayanan. 

3. Mag-interbyu kung paano ang wastong pag-iimpok sa bangko. 


Sibika at Kultura 2 


Aralin 2 - Mamili Ka 


Batayang Mensahe : Ang pagkilala (awareness) sa kaibahan ng 
gusto at kailangan ay makatutulong sa 
wastong pagtitipid. 

Kaisipan : Mahalagang makilala ang kaibahan ng 


gusto sa kailangan upang makatipid. 


Bilang ng araw ng pagtalakay : 3 


Layunin 


e Naipapakita ang pagiging matipid at masinop 
e Nakikilala ang kaibahan ng gusto at kailangan 


Paksang Aralin 


Kaibahan ng Gusto at Kailangan 


Sanggunian : PELC Ill, B.4.2 
Sibika at Kultura 1 


Kagamitan : punong-kahoy na may magagandang katangian ng batang 
Pilipino, larawan ng mga sumusunod: manika, telebisyon, 
bahay, tubig, sine, pagkain, kotse, paaralan, mga batang 
nagpaparti. 


Pamamaraan 


Panimulang Gawain 
Balik-Aral 


Pagbalik-aralan ang magagandang katangian ng mga batang Pilipino. 
Panuto: 
Piliin at isulat sa sagutang papel ang magagandang katangian 
ng mga batang Pilipino. 


Sibika at Kultura 2 


masipag 


N 


Sibika at Kultura 2 


Pagganyak 
Pagbubuo ng "crossword puzzle". Pangkalahatang gawain ito. Ang guro ang 
magiging gabay upang madaling makabuo ang mga bata. 
Panuto: 
Itugma ang pangalan ng mga larawan sa krosword. Gamitin ang mga 
larawan bilang gabay. 


Sibika at Kultura 1 


(Pagkatapos mabuo, ipabasa ang mga salita sa crossword puzzle. Patignan 
muli ang mga larawan.) 


Panlinang Gawain 


Paglalahad 
a. Sabihin: 
May mga bagay na itinuturing na pangunahing kailangan ng tao upang 
mabuhay. May mga bagay naman na bagamat kailangan natin ay di 
naman hinihinging magkaroon tayo upang mabuhay. 
Para sa guro: Bago magturo ay gumawa ng dalawang "petal web" sa pisara 
para lalagyan ng sagot ng mga bata. 


Sibika at 


Kultura 1 


Sabihin: 


Gagamitin natin ngayon ang mga larawan sa crossword puzzle sa pagbuo 


ng ating petal web. 


Itanong: 


Alin sa mga larawan ang talagang kailangan upang mabuhay? 

(Isulat ang sagot sa unang petal web. Inaasahang sagot: pagkain, tubig, 
bahay, kuryente at edukasyon.) 
Anu-anong larawan pa ang natitira? 

Ilagay natin ito sa pangalawang petal web. 


e Alin sa dalawang petal web ang nagpapakita ng mga bagay na talagang 
kinakailangan ng tao? [Ididikit/isusulat ng guro ang kailangan 


web] 


sa gitna ng 


e Alin ang nagpapakita ng mga bagay na di naman talagang kailangan 
upang tayo ay mabuhay pero gusto lang natin makamtan? [Ididikit/isusulat 


ng guro ang 


gusto 


sa gitna ng web.] 


Sibika at Kultura 1 


Pagtatalakayan: 


Anu-anong petal web ang ating nabuo? 

Anu-anong mga bagay ang mga pangunahing kailangan ng tao upang 
mabuhay? 

Ano kaya ang mangyayari kung wala tayong pagkain? tubig? bahay? kuryente? 
edukasyon? 


Anu-anong mga bagay naman ang mga gusto natin ngunit maaari naman di 
makamtan? 
Maaari ba kayong mabuhay nang wala ang mga ito? Patunayan. 


e Ano ang kaibahan ng kailangan at gusto? 
e Makakatulong ba sa pagtitipid ang paggasta lamang para sa 
pangangailangan? 


Sabihin: 
Ang mga batang katulad ninyo ay makatutulong sa pagtitipid ng mga 
kailangan natin. 


Itanong: 

e Sa anong paraan kayo makapagtitipid sa pagkain? 

e Paano kayo makapagtitipid sa tubig? 

e Paano kayo makapagtitipid sa mga kagamitang pang-eskwela? 


Pangwakas na Gawain 
Paglalahat 


Bilang pagbuo sa aralin, gabayan ang mga bata na masabi: 


Bawat batang Pilipino ay dapat maging matipid at 
masinop. 


Ang pagkilala sa kaibahan ng kailangan at gusto 
ay nakatutulong sa wastong pagtitipid. 


Sibika at Kultura 1 


Paglalapat 
Pagawin ang mga bata ng paala-ala o pangako sa sarili upang maipakita 
ang pagtitipid. 
Halimbawa : 


Pangako ko, tutuparin ko 
kung ako'y bibili ng isang 
bagay, dapat tandaan ko: 
“Ito'y talagang kailangan 

ko?” 


Pagpapahalaga 


e Anu-ano ang mahahalagang kaalaman at gawain ang natutuhan ninyo 
ngayon na dapat laging tatandaan? 

e Anu-ano ba ang mga gawaing pagtitipid ang maipagmamalaki ninyo? 

e Anu-ano ba ang babaguhin ninyo sa sarili batay sa inyong napag-aralan 
tungkol sa mga Kailangan o Gusto? 
[Sa pamamagitan ng Retrieval Chart, isusulat ng guro ang sagot ng mga 
bata. Tatalakayin ang mga sagot nila na nakatala sa Retrieval Chart.] 


Pagtitipid Chart 


Laging Tatandaan Dapat Ipagmalaki Anong Babaguhin 


Sibika at Kultura 1 


Pagtataya 
Panuto: Basahin ang mga tanong at sagutin ng Oo o Hindi. 


—_h 


Pangunahing pangangailangan ba ang telebisyon? 
Makatutulong na ba ang batang katulad mo sa pagtitipid ng tubig? 
Dapat bang ilawan ang silid tulugan kung di ginagamit? 

Ang edukasyon ba'y pangunahing kailangan? 

Dapat bang mahalin ang mga kagamitang pang-eskwela? 


N 


w 


>A 


a 


(Kasunduan) Gawaing Bahay 


Sa malinis na papel, gumuhit at kulayan ang isang paraan ng pagtitipid ng 
sariling gamit tulad ng sabon, shampoo, toothpaste, papel, atbp. 


Sibika at Kultura 1 


Aralin 3 - Mas Patok ang Mag-Impok 


Batayang Mensahe : Maagang simulan ang pagtitipid at pag-iimpok 
upang may magasta sa kinabukasan. 


Kaisipan : Ang gawaing pagtitipid at pag-iimpok ay 
dapat malinang sa bawa't isa. 


Bilang ng araw ng pagtalakay : 2 


Layunin 
e Naipapakita ang pagtitipid sa pamamagitan ng pag-iimpok 
e Napahahalagahan ang maagang pagsisimula ng pagtitipid upang may 
magasta sa kinabukasan 


Paksang Aralin: 
Pagsasagawa ng mga Tungkulin 


Sanggunian : Lahing Kayumanggi, pp. 159 - 170 
Matapat na Pilipino, pp. 232 - 236 


Kagamitan : (mga barya: 5 piso, 10 piso, 1 piso, 25 sentimos, grap ng 
"Isang Buwang Naimpok na Pera", larawan ng alkansya 
at staircase to savings 


Pamamaraan 


Panimulang Gawain 
Balik-aral 
Pagbalik-aralan kung paano makatitipid at maging masinop sa mga 
pangungahing pangangailangan sa tahanan. 
Pagganyak 
1. Ipasagawa ang larong Treasure Hunting. Ang bawat uri ng bagay ay 
may katumbas na premyong barya 


a. Pangkatin ang klase ayon sa uri ng kinakailangang bagay. 
b. Ang bawat uri ay may katumbas na halagang barya. 
c. Ang mga hihilingin ay maaaring ang mga sumusunod: 

e isang bagay na yari sa kahoy 

e isang bagay na yari sa plastik 

e isang bagay na panlinis 

e isang pagkaing matamis 


Sibika at Kultura 2 


2. Itanong: 

e Kung mabigyan kayo ng pagkakataon na humawak ng pera 
gaya ng mga premyong natanggap ninyo ngayon, ano ang 
gagawin ninyo dito? 

(Inaasahang sagot: Ibibili ng makakain, laruan, 
iipunin,ihuhulog sa alkansya, ibibigay kay inay) 

e Sinu-sino sa inyo ang may alkansya? 

(Bilangin ang nag-ipon/nag-impok sa alkansya) 


Panlinang Gawain 
Paglalahad 
1. Sabihin: "May isang paraan upang makaugalian ng mga mag-aaral tulad 
ninyo ang mag-impok." Tingnan ang grap 
2. Ipakita ang grap tungkol sa isang buwang perang naipon ng mga mag- 
aaral sa unang baitang sa loob ng isang buwan" 


Isang Buwang Naimpok na Pera 
Pagtalakay 
1. Itanong: 
a. Ilang mag-aaral ang nakapag-impok sa loob ng isang buwan? 


Perang Naimpok Paano Nagkapera |Saan Nag-impok 


©OOOOOOO Nagtitinda ng mga Bangko 
aning gulay tuwing 
Sabado at Linggo. 
0000 Naimpok sa baong 5 Alkansya 
piso araw-araw. 


OOOOOOOOO Naimpok sa baong 5 Bangko 
piso araw-araw. 


O00000 Nagrarasyon ng mga Alkansya 
pahayagan tuwing 
Sabado at Linggo. 


9000000 Katulong sa tiyahing Bangko 
nagbebenta ng barbecue 
tuwing Sabado at Linggo 


Katulong sa paglalako ng Alkansya 
isda kung walang pasok 


Pananda:© =5 piso 


Sibika at Kultura 1 


b. Sino ang may pinakamalaking naipon? 

Paano siya nakaipon nang ganoon kalaking halaga? 

Maliban kay Mark, sinu-sino pa ang nakapag-impok sa kanilang 5 

pisong baon araw-araw? 

e. Paano nakaipon ng pera sina Sammy at Raul? 

Saan nanggaling ang perang naipon ni Jean? 

g. Sinu-sino sa kanila ang nag-iipon ng pera sa alkansya? sa 
bangko? Sino sa kanila ang tutularan? 


29 


— 


2. Pangkatin ang mga batang magkakatulad ang paraan ng pag-iimpok. 


3. Pag-usapan na mahalaga sa ating buhay ang pag-iimpok di lamang sa 
alkansya kundi sa bangko. Sabihing may tubo ang perang naimpok sa 
bangko. Idagdag pa na ang barya ay di dapat magtagal sa alkansya dahil 
kailangan ito ng mga tindahan. 


Pangwakas na Gawain 


Paglalahat 
Sikaping mabuo ng mga bata ang sumusunod na kaisipan. 


Dapat maagang simulan ang pagtitipid upang may magasta sa 
kinabukasan. 


Paglalapat 
Pangkatin ang mga bata sa apat. Bawat pangkat ay magpapakita ng piping 
palabas kung ano ang gagawin upang makaipon ng pera. 


Pagpapahalaga 
1. Itanong: 
a. Bakit natin kailangang mag-impok? 
b. May alam ba kayong paraan upang makapag-ipon ng pera? 
c. Saan ninyo gustong mag-impok, sa alkansya o sa bangko? 


2. Muling ipasuri ang grap ng Isang Buwang Naimpok na Pera. Ipatala sa 
"Staircase to Savings" ang mga batang nakapag-impok mula sa 
pinakamalaki (Baitang 1) hanggang sa pinakamaliit (Baitang 6). 


Sibika at Kultura 2 


Pagtataya 


Panuto: Lagyan ng bilang[ 1|[2][3 lang mga sumusunod ayon sa iyong 
kagustuhan. 


PONH 


5. 


Gastahin ang perang naipon sa pagbili ng laruan. 
Gawing ugali ang pag-iimpok sa alkansya. 

Mas gusto ko ang gumasta kaysa mag-impok. 
Ipadedeposito sa bangko ang barya, di ko patatagalin sa 
alkansya. 

Lagi akong magpapabili ng bagong damit. 


Pananda: (1) gustung-gusto 


Takdang Gawain 


(2) gusto 
(3) hindi gusto 


Ipaguhit ang bagay na gustung-gusto ninyong bilhin sa perang naipon. 


Sibika at Kultura 1 


Aralin 4: Tulung-tulong, Sama-sama 


Batayang Mensahe : Ang wastong pangangasiwa ng salapi ay 
may kaugnayan sa pag-unlad ng mag-anak 
at bansa 

Kaisipan : Ang paglinang sa gawaing pag-iimpok ay 


hindi lamang nakatutulong sa sarili kundi 
sa bansa man 


Bilang ng Araw ng Pagtalakay : 2 araw 


Layunin: 
e Naipaliliwanag ang bahaging dapat gampanan sa matalinong paggamit 
ng pangunahing pangangailangan (BEC PELC Il, B.5.1) 
e Nasasabi na ang wastong pangangasiwa ng salapi ay may kaugnayan 
sa pag-unlad ng mag-anak at bansa 


Paksang Aralin 
Matalinong Paggamit ng Pangunahing Pangangailangan 


Sanggunian : BEC PELC II, B.5.1 
Mga Kagamitan : tsart, mga larawan, activity cards, pocket chart 
Pamamaraan: 


Panimulang Gawain 


Balik-Aral 
a. Panuto: Punan ng titik ang bawat kahon upang mabuo ang mga salitang 
tumutugon sa pangunahing pangangailangan ng mag-anak. 


1. 


2. 


Sibika at Kultura 2 


b. Panuto: 
Bilugan sa palaisipan ang mga kasapi ng mag-anak. 
(Para sa guro: Gabayan ang mga bata sa pagsagot ng palaisipan.) 


A N O B U N | S O 
K U | Y A | D E | F G 
H l A M A J | K M 
O P | R S | T | l N | A 
U | A | T E | V Y K W 


Mga sagot: AMA, INA, KUYA, ATE, BUNSO 
Pagganyak 
a. Pag-awit (Pag-aralan ang awit isang araw bago ituro ang banghay-araling ito) 
Ganyakin ang mga bata na awitin ang sumusunod sa himig ng 
"O Kay Liit ng Mundo" 


Pangunahing Pangangailangan 

l- Tayo ay mayro'ng pangangailangan 
Sa bawat oras dapat ingatan 
Tirahan, pagkain pati kasuotan 
Mag-anak kailangan 'yan. 


ll- O, halina't alamin 
Pananagutan natin 
Pag-unlad ay isipin 
Ito ay kaya natin 
“ulitin ang Il 
Itanong: Ano ang mensahe ng awitin? 
Alin-alin ang dapat nating ingatan? Bakit? 


Paglalahad 


Pangkatin ang mga bata sa lima (5). Bigyan ang bawat pangkat ng activity 
card na nagsasaad kung ano ang ipakikita nila. Ang mga kasapi ng pangkat 
ang mag-uusap-usap kung paano nila ito maipakikita. 


Pangkat1- Ipakita ang gawain ng ama. Halimbawa: pagkukumpuni, 
pagpukpok, pagpasok sa opisina 


Sibika at Kultura 2 


Pangkat2- Gawain ng ina. (Hal. Paglalaba, pagluluto. . .) 
Pangkat3- Gawain ni kuya - Pagtulong kay tatay 
Pangkat4- Gawain ni ate - Pagtulong kay nanay 
Pangkat5- Gawain ni bunso - pagliligpit ng mga laruan 


b. Pagtatanghal ng bawat pangkat. 


Pagtatalakay 
A. Pag-usapan ang mga gawaing ginagampanan ng mag-anak sa tahanan. 
Itanong ang mga sumusunod: 


a. 


Sinu-sino ang naghahanapbuhay sa pamilya? Bakit kailangan nina 
nanay at tatay na maghanapbuhay? Anu-ano ang mga dapat 
pagkagastusan ng mag-anak? 

Anu-ano pa ang mga gawaing dapat ninyong gampanan sa tahanan? 
Bakit? 

Paano nakatutulong ang wasto at matalinong paggamit ng 
pangunahing pangangailangan para makatipid at makapag-impok? 
Paano kayo makatutulong sa wastong paggastos ng perang kinita 
ng mga magulang? 

Ano ang dapat gawin ng mag-anak upang mapaunlad ang kanilang 
pamilya? Paano ba ang wastong pangangasiwa ng kinita? 

Ano ang kaugnayan ng pag-iimpok at pagtitipid sa kaunlaran ng 
bansa? 


B. Muling pangkatin ang mga bata. Ganyakin sila na maipakita sa maikling 
dula-dulaan ang mga gawaing ito. 


Pangkat1- Maraming gawain si Nanay. Madumi pa ang bahay. Ano 


ang dapat mong gawin? 


Pangkat2- Malinis at maputi ang inyong uniporme. Maayos ang 


pagkakalaba ni Nanay dito. Sa pagpasok mo sa paaralan, 
nakita mo ang iyong kaibigan na naglalaro sa tubig na 
dulot ng ulan. Ano ang iyong gagawin? 


Pangkat3- Walang pasok sa opisina ang tatay. Nangako siya na 


igagawa ka niya ng saranggola. Sa araw ding ito nasira 
ang seradura ng pintuan ng inyong bahay, ano ang dapat 
mong gawin? 


Talakayin ang bawat gawain na ipinakita ng pangkat. Pag-usapan ang 
bahaging dapat gampanan ng bawat isa sa matalinong paggamit ng 
pangunahing pangangailangan. Linangin ang kaalaman ng matalinong 
paggamit ng mga pangunahing pangangailangan ay makatutulong upang 
makatipid at makapag-impok. 


Sibika at Kultura 2 


Pangwakas na Gawain 
Paglalahat 


Ganyakin at gabayan ang mga bata na makabuo ng paglalahat sa 
pamamagitan ng sumusunod na mga tanong. 


a. Bakit kailangan nating tumulong na maging maayos at wasto ang 
paggamit ng pangunahing pangangailangan? 
b. Bakit kailangang wasto ang pangangasiwa ng suweldo nina tatay at nanay? 


Paglalapat 
Ipakita sa "pocket chart" ang mga larawan: Ipakuha sa mga bata ang mga 
larawan. Pagsalitain ang bata kung ang larawan ay nagsasaad ng dapat o 
hindi dapat na gawin at bakit. 


a. larawan ng batang tumutulong sa nanay sa pagluluto 

b. larawan ng batang nanunuod ng telebisyon habang kumakain ng "junk 
food" 

c. larawan ng batang kumakain ng kanin, isda at gulay 

d. larawan ng batang tumutulong kina tatay at nanay sa pagbabadyet. 


Sibika at Kultura 1 


Pangwakas na Gawain 


1. Awit (Himig ng "Maliit na Gagamba") 
(Patayuin at pamartsahin ang mga bata habang inaawit ito.) 
Mga simpleng gawain 
Kayang-kaya natin 
Pagtulong kay tatay 
Pati na kay nanay 
Mga kailangan natin 
Ay ating kakamtin 
Basta't wasto ang gawain 
Baya'y uunlad din 


2. Pagpapahalaga 
Paano makatutulong ang wastong pangangasiwa ng pera o kita ng mag- 
anak sa pag-unlad ng pamilya at ng bansa? 
Hayaang makapagpaliwanag ang mga bata. 


Pagtataya 
Basahing mabuti ang kalagayan. Piliin ang titik ng wastong sagot. 


1. Nagpunta kayo ni Nanay sa palengke. Inilista na niya ang mga dapat 
bilihin. Sa paglalakad ay nakita mo ang pinakagusto mong laruan. Halos 
lahat ng kaklase mo ay mayroon na nito. Ano ang inyong gagawin? 

liyak ako sapagkat hindi ako ibibili ni Nanay. 

Sasabihin ko kay Nanay na ibili ako ng laruan. 

Sasabihin ko kay Nanay na mag-iipon ako upang makabili ng laruan. 

Pababawasan ko kay Nanay ang mga nakalista na dapat bilihin para 

makabili ako ng laruan. 


COM> 


2. Naghanda ng meryenda si Nanay. Gustung-gusto mo ito. Ano ang iyong 
gagawin. 
A. Kukuha agad ako ng madami sa plato. 
B. Kukunin ko ang para sa aking kapatid. 
C. Tamang dami lamang ang ilalagay ko sa plato. 
D. Hihingin ko na lamang ang para kay tatay. 


Sibika at Kultura 2 


3. Sinabihan ka ni Ate na tiklupin ang mga bagong labang damit na natuyo 
na. Oras din ito ng paborito mong palabas sa telebisyon. Ano ang iyong 
gagawin? 

A. Titiklupin ko muna ang mga damit at ilalagay nang maayos sa taguan. 

B. Papanuorin ko muna ang palabas sa telebisyon bago ko tiklupin ang 
mga damit. 

C. Magkukunwari akong di ko narinig si ate. 

D. Magsusumbong ako kay Nanay. 


4. Inutusan ka ng nanay mo na bumili ng bigas. Sobra ng limang piso ang 
kanyang ibinigay. Ano ang iyong gagawin sa limang piso ? 
A. Ibibili ng kendi 
B. Ibibili ng laruan 
C. Isasauli sa Nanay 
D. Ibibili ng junk food 


5. Pinaligpit sa iyo ng tatay mo ang pinagkainan ninyo. Nakita mong may 
ulam pa na natira sa lalagyan. Anong gagawin mo sa tirang ulam ? 
A. Ipapakain sa aso 
B. Itatapon sa labas 
C. Hahayaan lang sa mesa 
D. Itatago para makain pa 


Kasunduan 
Magtanong kay nanay at tatay kung paano ka pa makatutulong sa: 


a. wastong paggamit ng mga pangunahing pangangailangan 
b. wastong pangangasiwa ng salapi 


Isulat ang sagot sa kuwaderno ng Makabayan. 


Sibika at Kultura 1 


Aralin 5 - Pagtitipid - Mahalaga! 
Batayang Mensahe : Maraming paraan upang makatipid 


Kaisipan : Mahalagang malaman na ang wastong 
paggamit ng pangunahing pangangailangan 
ay isang paraan ng pagtitipid. 


Bilang ng Araw ng Pagtalakay : 3 


Layunin 
e Naipaliliwanag ang kahalagahan ng pagiging matipid sa paggamit ng 
pangunahing pangangailangan (BEC PELC Il, B.5.2) 
e Napapahalagahan ang bawat perang kinita ng mag-anak. 


Paksang Aralin 
Pagkamatipid sa Paggamit ng Pangunahing Pangangailangan 


Sanggunian : BEC PELC II B.5.2 


Kagamitan  : tsart, larawan ng bahay, damit, pagkain at iba pang 
kailangan sa pagtataya, mga putul-putol na papel na may 
nakasulat na parirala. 

Pamamaraan 


Panimulang Gawain 
Balik - Aral 
1. Pagtse-tsek ng kasunduan o takdang aralin. 
(Ipakikita ng mga bata ang kanilang mga sagot tungkol sa matalinong 
paggamit ng mga pangunahing pangangailangan at wastong 
pangangasiwa sa pera.) 


2. Pagsasanay 

Itaas ang Ak kung tama, kung mali. 
Tumulong sa nanay sa paglilinis ng bahay. 
Ubusin sa rises ang pera upang maging malusog. 
Huwag itapon ang mga natirang pagkain. 
Maglaro sa putikan kasama ang mga kaibigan. 
Kumain lamang ng masustansiyang pagkain. 


ONE ON 


Sibika at Kultura 1 


Pagganyak 
Maglalaro ang mga bata. Hatiin ang klase sa tatlo. Bigyan ang bawat pangkat 
ng enbelop o sobre na may puzzle sa loob. Mag-uunahan ang bawat pangkat 
sa pagbuo ng puzzle. 


Pangkat 1- Ang dapat na mabuo ay larawan ng tirahan 

Pangkat2- Ang dapat na mabuo ay larawan ng kasuotan ng mag-aaral. 

Pangkat3- Ang dapat na mabuo ay larawan ng mga masusustansiyang 
pagkain. 


Bigyan ng 5 minuto ang mga bata sa pagbuo ng pira-pirasong bahagi ng 

puzzle. Ang pangkat na unang makatapos ang siyang magwawagi. Bibigyan 

ng guro ng jk ang mananalong pangkat. Magkaroon ng maikling pagtatalakay 

sa gawain. Itanong ang mga sumusunod: 

1. Anu-ano ang mga larawang nabuo sa puzzle? 

2. Papaano ninyo ito nabuo? Nagkaroon ba kayo ng kooperasyon? 

3. Kung kulang ang bahagi ng pira-pirasong puzzle, magiging maganda ba 
ang larawan? Bakit? 


Ipaliwanag sa mga bata na kailangan din ng mag-anak ang pagkakaisa at 
pagtutulungan upang matugunan ang kanilang pangunahing pangangailangan 
tulad ng tirahan, damit at pagkain. 


Paglalahad 
Pagkukuwento ng guro gamit ang "Story Book" tungkol sa mga likas at 
katangi-tanging ugali ng sinaunang Pilipino. 


Pagtatalakay 
Pagkatapos nating malaman ang mga pangunahing pangangailangan, pag- 
uusapan naman natin ngayon kung paano natin ito gagamitin ng mahusay, 
kung papaano tayo makakatipid sa mga pangangailangang ito, at kung paano 
natin pahahalagahan ang bawat perang kinita ng mag-anak. 


Idikit sa pisara ang larawan ng bahay, pagkain at tirahan. (Halimbawa): 


Ipakita ang mga sumusunod na parirala/oangungusap na nakasulat sa 
kartolina. Ganyakin ang mga bata na idikit ito sa tapat ng wastong larawan. 


Sibika at Kultura 2 


Mga halimbawa ng parirala/pangungusap: 


Ilagay sa "refrigerator" ang mga natirang pagkain 
Huwag guhitan ang mga dingding. 

Ingatan ang uniporme 

Ingatan ang mga kagamitan sa bahay 

Isampay nang maayos ang damit na basa ng pawis 
Huwag gamitin sa paglalaro ang damit na pansimba 
Kumuha lamang ng sapat na pagkain 

Huwag maging pihikan o mapili sa pagkain 


* Habang ginagawa ito ng mga bata ay magpatugtog ng mga awitin 


Pagtatalakay 
Itanong ang mga sumusunod: 
Sa tirahan: 
a. Bakit hindi dapat guhitan ang dingding ng tirahan? 
b. Bakit kailangang ingatan ang mga kagamitan sa bahay? 


Sa pagkain: 

a. Bakit kailangang ilagay sa refrigerator ang mga natirang pagkain? 

b. Bakit kailangang sapat o kainaman lamang ang pagkaing kukunin sa 
hapag kainan? 

c. Bakit hindi dapat maging pihikan o mapili sa pagkain? 


Sa kasuotan: 

a. Bakit kailangang ingatan ang uniporme sa pagpasok sa paaralan? 
Pagdating sa bahay, ano ang dapat mong gawin sa hinubad na uniporme? 

b. Bakit hindi dapat gamitin sa paglalaro ang damit na pansimba? Ano ang 
maaaring mangyari dito? 

c. Ano pa ang maaari mong gawin upang makatipid nang lubos sa iyong 
kasuotan. 

d. Anoang kailangan upang magkaroon ang mag-anak ng mga pangunahing 
pangangailangan? 


Sibika at Kultura 1 


Muling ipakita ang mga larawan ng bahay, pagkain at damit. Itanong ang 

mga sumusunod: 

a. Saan kayo nakatira? Sino ang nagbibigay sa inyo ng pagkain at damit? 

b. Sapat ba ang suweldo o sahod ng inyong magulang para sa inyong 
pangangailangan? 

c. Ano kaya ang maaari ninyong gawin gayundin ng inyong magulang upang 
maging sapat ang kita ng inyong pamilya? 


Akayin (lead) ang mga bata sa mga sagot na ito: 
s Dapat na maging matipid ang mag-anak sa paggamit ng mga 
pangunahing pangangailangan. 
e pagbili ng masustansya at murang pagkain 
e hindi malimit na pagbili ng damit at kasangkapan 
e matalinong paggamit ng mga pangunahing pangangailangan 
e pag-iimpok sa mga ibinibigay na perang baon sa paaralan 


Pangwakas na Gawain 
Paglalahat 

Itanong ang mga sumusunod: 

1. Paano makakatulong ang mga batang tulad ninyo sa pagtitipid? Bakit 
kailangang magtipid sa paggamit ng mga pangunahing 
pangangailangan? 

2. Ano ang maaaring mangyari kung mapapahalagahan ng wasto ang 
perang kinita ng mag-anak? 


Awitin: (Sa himig ng Twinkle, twinkle little star) 


Maging maingat sa paggamit 


ng pagkain, tirahan at damit 


tayo ay makatitipid, 


Paglalapat 
Ipaliwanag ang dapat gawin sa sumusunod na sitwasyon. Pangkatin 
ang klase sa tatlo (3). 

a. Nagluluto ang inay ni Joshua kaya't siya ang kusang nagbabantay sa 
kanyang kapatid na tatlong taong gulang. Nakita niyang ginuguhitan 
ng krayola ng kaniyang kapatid ang pintuan ng kanilang bahay. Ano 
ang dapat niyang gawin ? 


Sibika at Kultura 2 


b. Nagugutom si Jay Jay. Maraming pagkain sa "refrigerator.” Pinuno 
niya ng iba't ibang pagkain ang kaniyang plato. Kung ikaw si Jay Jay, 
tutularan mo ba siya? Bakit? 

c. Nais ni Jacob na makatulong sa pag-unlad ng kaniyang pamilya. Ano 
ang maari niyang gawin sa labis na perang ibinibigay sa kanya araw- 
araw? Bakit? 


Pagpapahalaga: 
Bakit dapat ingatan at tipirin ang paggamit ng mga pangunahing 
Pangangailangan? 


Pagtataya 


Panuto: Piliin ang larawang nagpapakita ng wasto at matipid na 
pamamaraan ng paggamit ng pangunahing pangangailangan. 
Isulat ang titik lamang sa sagutang papel. 


Sibika at Kultura 1 


3 A 
4 A 
5 A 


Takdang Aralin: 


Maglista ng mga paraan kung paano ka makapagtitipid ng kagamitan sa 
paaralan. 


Sibika at Kultura 2 


Aralin 6 - Matipid Ka Ba? 
Batayang Mensahe : Maraming paraan upang makapagtipid 


Kaisipan : Tungkulin ng isang batang Filipino ang 
maging matipid 


Bilang ng Araw ng Pagtalakay : 2 


Layunin : 
e Naisasagawa nang maluwag sa kalooban ang mga tungkulin bilang isang 
batang Pilipino. (PELC III - B4) 
e Naipakikita ang mga paraan upang makapagtipid. 


Paksang Aralin: 
Pagtupad sa Tungkulin at Pagtitipid. 


Sanggunian : Sibika at Kultura | pp 210 - 211 
PELC Ill B.4 
Mga Kagamitan : mga larawang angkop sa aralin, tsart ng awit 


"Salamat! Salamat!” 


Pamamaraan 
Balik-aral: 


Panuto: Unawaing mabuti ang sinasabi sa bawat bilang. Isulat sa sagutang 
papel ang © kung ito ay karapatan ng bata at @ kung hindi. 


. Magkaroon ng sapat at malinis na damit. 

. Maisilang na hindi kilala ang mga magulang. 
. Tumira sa maayos at tahimik na kapaligiran. 
. Lumaking may magandang asal. 

. Matutong bumasa. 


OAN- 


Pagwasto sa Takdang Aralin 
Pagganyak 


Ipaawit sa mga bata ang sumusunod sa himig ng "Pamulinawen." Sabihin 
sa kanilang tumayo at pumalakpak habang umaawit. 


Sibika at Kultura 2 


Salamat! Salamat! 


Salamat sa inyo 
Tatay at Nanay ko 
Sa buhay na bigay 

Ngalan at patnubay. 


Bilang papuri ko 
Magsisilbi ako 
Di lamang sa inyo 
Pati sa bayan ko. 


Itanong: 

e Sinu-sino ang pinasasalamatan ng bata? 

e Bakit siya nagpapasalamat sa kanila? 

e Ano ang pangako niya para sa mga magulang? 


Sabihin: 

e Ang batang Pilipino ay may maraming karapatan. Sa bawat 
karapatang tinatamasa ng batang Pilipino ay may kalakip na mga 
tungkulin. 

e Ang mga tungkuling ito ay dapat isagawa. May mga tungkulin sa 
tahanan, sa paaralan, at sa pamayanan. Mahalaga ang pagtupad sa 
tungkulin ng mga batang katulad ninyo. 


Panlinang na Gawain 
Paglalahad 


lpokus ang atensyon ng mga bata sa "graphic organizer" ukol sa mga 
Tungkulin ng mga Batang Filipino sa Tahanan 


Mga Tungkulin ng mga 
Batang Filipino sa Tahanan 


Sibika at Kultura 1 


Itanong: 
Anu-ano ang nakikita ninyo sa "graphic organizer"? Ginagawa rin ba 
ninyo ang mga ito? 


Sabihin: 
Alam ba ninyo ang mga paraan upang makatipid habang 
ginagampanan natin ang ating mga tungkulin? 


a. Hatiin ang klase sa 5 pangkat. Ang bawat pangkat ay magkakaroon 
ng "buzz session" ukol sa paraan ng pagtitipid habang ginagampanan 
ang mga tungkulin. 


Pangkat 1 - Paglilinis ng Bahay 
Pangkat 2 - Pagtulong sa Pagluluto 
Pangkat 3 - Pagtulong sa Paglalaba 
Pangkat 4 - Paglilinis ng Bakuran 
Pangkat 5 - Pag-aalaga sa Kapatid 


b. Pag - uulat ng bawat pangkat 


Pagtatalakayan 


e Anu-ano ang tungkulin ng isang bata sa tahanan? 

e Alin sa mga ito ang ginagawa ninyo ?Bakit kailangan ninyo itong gawin? 

e Ano ang nadarama ninyo habang ginagampanan ninyo ang inyong 
tungkulin? 

e Batay sa inyong mga ulat, maaari ba nating maipakita ang pagtitipid sa 
ating mga ginagawa? 

e Anu-ano ang maaaring tipirin habang naglilinis ng bahay? naglalaba? 
nagluluto? atpb. 


Sinu-sino ang nakikinabang sa inyong ginagawang pagtitipid? Paano? 


Pangwakas na Gawain 


Paglalahat 


Bilang pagbuo sa aralin, itanong: 


e Anong kabutihan ang naidudulot sa pamilya ng pagganap ng mga 
bata sa kanilang tungkulin sa tahanan? 

e Anong kabutihan ang naidudulot ng pagiging matipid at masinop? 
Gabayan ang mga bata na masabi ito: 


Sibika at Kultura 2 


Bawat batang Pilipino ay may mga tungkuling dapat gampanan sa 
tahanan. 


Bawat batang Pilipino ay may dapat gampanan sa pagtitipid sa 
tahanan. 


Paglalapat 
Panuto: Sabihin kung paano matitipid ang mga gamit sa tungkuling 


gagampanan. Isulat ang sagot sa may x 


Tungkuling 
paglilinis ng 

palikuran (CR) 
ng bahay 


clorox 


Sibika at Kultura 2 


Pagpapahalaga 
Sino sa mga bata ang tutularan mo? 


sa 

‘li , Ayaw kong tumulong 
i sa bahay. Gusto ko 

lang mag- basketbol 

at bibili ng anumang 

gusto kong kainin 


Lagi akong 
tumutulong sa mga 


gawain sa bahay. 
Marunong akong 
magtipid sa sariling 
pangangailangan ko. 


Paglalapat ng Kasanayan 


Paglalaro ng "Umupo at Maglaro" 


e Gumawa ng malaking bilog. Panatilihing nakaupo lamang ang mga bata 
sa sahig. (Maaari ring nasa upuan ang mga bata.) 

e Maghanda ng isang bagay, maaaring isang bell. Ipasa ang bell nang 
paikot. 

e Pagsabi ng guro o lider ng "tigil," ihinto ang pagpasa ng bell. Ang batang 
may hawak ng bell ay magsasabi ng isang tungkulin sa tahanan o isang 
paraan ng pagtitipid sa tahanan. 

e Ipagpatuloy ang laro hanggang ang lahat ng bata ay nakapagsalita. 


Pagtataya 


Panuto: Iguhit sa sagutang papel ang bituin (4) kung ang sinasabi ng 
guro ay Tama at ekis ( X ) kung Mali. 
1. Magpaalam sa mga magulang o nakatatanda bago umalis 

ng bahay. 

Iwanan sa mesa ang pinagkainan. 

Patayin ang ilaw kung hindi ginagamit. 

Umuwi sa takdang oras 

Iniwang bukas ang gripo kahit hindi ginagamit. 


ANON 


Sibika at Kultura 2 


Kasunduan 


Gumuhit sa isang papel ng isang larawan na nagpapakita ng iyong tungkulin 
sa tahanan at mga gawaing nagpapakita ng pagiging masinop at matipid. 


Sibika at Kultura 2 


Aralin 7 - Barya Mahalaga Nga Ba? 


Batayang Mensahe : Ang barya ay mahalaga lalo na kung 
pagsasama-samahin 


Kaisipang Pokus : Barya man sa paningin, malayo ang 
mararating 

Bilang ng Araw ng Pagtatalakay : 3 araw 

Layunin: 


e Naipakikita ang pagiging matipid at masinop sa pamayanan (PELC III) 
e Nasasabi na ang barya ay mahalaga lalo na kung pagsasama-samahin 
e Nasasabi ang kabutihan ng pagbabangko 


Paksang Aralin: 
Kahalagahan ng Barya at Pagbabangko 


Sanggunian : BEC-PELC B.4.1 
Mamamayang Makabayan | 
E.E. Mercado, p. 162 - 165 


Mga Kagamitan : isang kahon, mga bilog na kartolinang may nakasulat 
na mga bagay na dapat tapusin, stick puppets - Karlo, 
Rio at Nicole 
Pamamaraan: 


Panimulang Gawain’ | N E E a 
Balik-aral 0 YN ff NA | 


| sabon | | tubig H 


OY | (Paano mo\.4 lapis | 
| notebook Hako titipirin7 


| ) — — | — 


| kuryente | | papel | 


Sibika at Kultura 2 


Hatiin ang klase sa 6 na pangkat. Tawagin ang lider at pakunin ng bilog 
kung saan nakasulat ang bagay na dapat nilang tipirin. Sasagutin nila 
ang katanungang "Paano mo ako titipirin?" Kailangang tatlong paraan 
ng pagtitipid ang kanilang isasagot at ididikit nila sa tapat ng bagay na 
kanilang napili. Ang pangkat na unang makakatapos ay siyang 
magwawagi. 


Pagganyak 


Muling ipaawit ang awitin tungkol sa pagtitipid na natutunan ng mga bata sa 
nakaraang aralin. 


Pagtitipid 
(Himig: Mary had a little lamb) 


Pagtitipid ay kailangan 
Ito'y mapapakinabangan 
Sa tahanan at paaralan 

Maging sa ating pamayanan 


Agapan ang pagtitipid 
Balang araw magagamit 
Pag-unlad ay makakamit 

Ligaya'y muling sasapit 


Panlinang na Gawain 
Paglalahad 
a. Magpakita ng larawan ng pamayanan. 
Itanong sa mga bata: 


Anu-ano ba ang nakikita natin sa isang pamayanan? 
Gabayan ang mga bata na masabi ang mga sumusunod: 


smga gusali smga puno, halaman at bulaklak 
>palaruan smga babala 
>parke >mga basurahan 


Mahalaga ba ang mga bagay na ito sa isang pamayanan? Bakit? 
Paano kaya mapapanatili ang kaayusan at kagandahan ng isang 
pamayanan? 

Paano natin matutulungan ang pamahalaan sa bagay na ito? 
Paano kaya natin maipapakita ang pagiging matipid at masinop 
sa pamayanan? 


Sibika at Kultura 1 


Gabayan ang mga bata sa pagpapakita ng pagiging matipid at masinop: 


Huwag sulatan o ihian Mga linisin ang loob at 
ang mga dingding at gusali labas 


pader 


Huwag abusuhin ang - Palaruan |... Iwasan ang pag- 
paggamit kakalat 


Sundin ang mga Iwasan ang pag- 
babala sa parke kakalat at pag-ihi 


sa mga tagong 


lugar 
Huwag sisirain Mga puno, Huwag pipitasin 
ang mga puno at halaman at ang mga bulaklak 
Itanong: 


Anu-anong mga gusali ang maaaring makita sa isang pamayanan? 
(Itala sa pisara ang sagot ng mga bata.) Pag nabanggit ang bangko ay 
magdikit ng larawan ng bangko. 


Itanong: 

Anu-anong ngalan ng bangko ang alam ninyo? 

Bakit mahalaga ang mga bangko? 

Saan kaya kayo maaaring kumuha ng perang idedeposito sa bangko? 


Sabihin: 

Alamin ang kasagutan sa huling tanong sa aking ikukuwento. 
(Iparirinig ng guro ang kuwento gamit ang stick puppet na sina Karlo, 
Rio at Nicole) 


BARYA... MAHALAGA 
Isang araw ay naglalakad pauwi ang magpipinsang sina Karlo, 
Rio at Nicole. Sa daan ay nakakita sila ng bente singko sentimos. 
Dadamputin na lamang ito ni Nicole nang sawayin siya ni Rio. 
"Huwag mo nang pulutin iyan. Bebente singko lamang," ang sabi 
ni Rio. "Wala nang mabibili ang bente singko ngayon." 


Sibika 


Pagtat 


at Kultura 1 


"Hayaan mo na siya," ang sabi ni Karlo. 

"Aanhin mo nga ba iyan?" 

"Di ko pa naman gagastusin ito. Ihuhulog ko ito sa aking alkansiya. 
Tuwing makakapulot ako ng barya ay inihuhulog ko sa alkansiya," ang 
tugon ni Nicole. 

Nagpatuloy sila ng paglalakad at napadaan sila sa isang tindahan. 

"Bumili tayo," ang sabi ni Rio, sabay punta sa tindahan. Pumili siya 
ng biskwit. "Naku, pano ba ito, P0.75 pala ito eh P0.50 na lang ang pera 
ko." 

"O, ito ang P0.25 na napulot ko. Dagdag mo na para mabili mo ang 
gusto mo.” alok ni Nicole. 

"Salamat, mahalaga nga pala ang mga barya, kung wala ang bente 
singko mo ay di ako makakabili." wika ni Rio. 

"At tandaan mo, kung wala ang bente singko, diyes, at singko ay 
wala ring piso." ang paliwanag ni Karlo. 


alakay 

Sinu-sino ang mga tauhan sa kuwento? 

Sino sa kanila ang nagpapahalaga sa barya? 

Ano ang ginagawa niya sa barya? 

Paano niya napatunayan sa kanyang pinsan na mahalaga ang barya? 
Ano kaya ang gagawin ni Nicole kapag napuno na ang kanyang alkansiya? 
Kung ikaw si Nicole ano ang gagawin mo sa baryang naipon mo? 
Dapat ka bang mahiya na ang perang idedeposito mo sa bangko ay 
barya lamang? 

Patunayan na baryang singko at diyes ay mahalaga rin batay sa iyong 
karanasan. 


Pangwakas na Gawain 
Paglalahat 


A. Itanong: 8 Paano ba maipapakita ng mga batang tulad ninyo ang 
pagiging matipid at masinop sa pamayanan? 
Bakit mahalaga ang mga barya? 
Bakit higit na mahalaga ang mga barya kapag pinagsama-sama? 
Anu-ano ang kabutihang naidudulot ng pagbabangko? 


Sibika at Kultura 2 


B. Rap 


Baryang inipon sa alkansiya'y 
Huwag patagalin 
Sa bangko ito'y dalhin natin 
At duon mo ipunin 
Dahil ang barya'y mahalaga 
Lalo pag pinagsama-sama 
Huwag balewalain ang barya 
Ito ay mahalaga. 
Paglalapat 


Pangkatin ang mga bata sa tatlo (3). lpadula sa mga bata ang maaari nilang 
gawin sa mga sitwasyong ibibigay sa kanila na nakalagay sa activity card. 
Gabayan ang mga bata sa pagsasagawa nito. 


Pangkat1- Napansin mong puno na ang alkansya ng iyong nanay, ano 

ang iyong gagawin? 

Pangkat2- Pagbili mo sa tindahan, ang ibinigay na sukli sa'yo ay kendi 

sa halip na 50 sentimos. Ano ang gagawin mo? 

Pangkat3- Namasyal kayo ng iyong pamilya sa parke ng bayan. Nakita 
mo ang iyong mga kapatid na tumatayo at lumulukso sa mga 
mesa at upuang bato sa parke. Ano ang maari mong gawin? 

Magkaroon ng maikling pagtatalakay sa bawat gawain upang malaman 

ng bata ang mensahe nito. 


k 


Pagpapahalaga 


Isulat ang T kung tama ang pangungusap at M kung ang pangungusap ay 
mali. 


Mahalaga ang barya bilang panukli o pamasahe. 

Ang mga bangko ay hindi mapapagkatiwalaan. 

Sa alkansya dapat ipunin ang mga natitirang barya upang hindi mawala. 
Kakapusan sa barya'y maiiwasan kung ito'y gagamiting pambayad, 
pangkawanggawa at panukli. 

5. Ihulog sa balon (wishing well) ang barya, at pagkatapos ay humiling na 
sana ito'y dumami. 


PrO O 


Sibika at Kultura 2 


Pagtataya 


Panuto: Basahing mabuti ang mga sitwasyon at pagkatapos ay isulat ang 
titik ng tamang sagot. 


1. 


Habang namamasyal ka sa palaruan ng barangay, nakita mong 
kinakain ng kambing ang mga bagong tanim na halaman. Ano 
ang dapat mong gawin? 


A. 


Jow 


Tawagin ang nakakatandang kasama upang siya ang 
magpaalis sa kambing. 

Patuloy na maglaro at hayaan ang kambing. 

Lumayo sa kambing dahil baka manakit ito. 

Batuhin ang kambing upang umalis na ito. 


Nakita mong bukas pa ang ilaw sa pook ng inyong barangay. 
Mataas na ang sikat ng araw. Hindi na kailangan ng mga taong 
dumaraan ang ilaw. Ano ang maaari mong gawin? 


Jow 


Hahayaan kong bukas ang ilaw. 

Magkukunwaring hindi ko nakita. 

Magagalit sa taong dapat na pumatay ng ilaw. 

Sasabihin ko kay nanay na tawagan ang opisina ng barangay 
upang mapatay na kaagad ang ilaw. 


Hinikayat ng guro ang inyong klase na magdala ng baryang 
pwedeng itulong sa proyektong "Tulong Barya Para sa Eskwela". 
Dalawang bente-singko sentimos lang ang natira sa iyong baon. 
Ano ang nararapat mong gawin dito? 


A. 


B. 


Ibibili ko na lamang ng kendi nakakahiyang ibigay ang 2 bente 
singko sentimos. 

Ibibigay ko na ang 2 bente-singko sentimos sa proyekto dahil 
makakatulong din ito pag pinagsama-sama lahat ng barya. 
Hihingi ako sa nanay ng lima at sampung pisong barya na 
pandagdag upang maging sikat ako sa klase. 


. Kunwari ay hindi ko narinig ang guro kaya't di ko ibibigay ang 


2 bente-singko sentimos. 


Sibika at Kultura 1 


4. Binigyan ka ng ninong mo ng limandaang piso (P500.00) noong 
nakaraan mong kaarawan. Sinabi ng nanay mo na ingatan ito. 
Ano ang pwede mong gawin? 


COM> 


Ipaalam kay nanay na idedeposito ko ito sa bangko. 

Ibibigay kay nanay at magpapabili ng laruan. 

Dadalhin ko sa paaralan at ililibre ko ang aking mga kaibigan. 
Ibibigay ko na lamang ito sa mga pulubing namamalimos sa 
kalye. 


5. Tinanong ka ng iyong tatay kung bakit nais mong magdeposito 
sa bangko. Ano ang iyong isasagot? 


A. 


B. 


C. 
D. 


Kasunduan 


Sapagkat nais kong magkaroon ng libreta ng bangko na 
pwedeng ipagmalaki sa klase. 

Sapagkat nais kong magkaroon ng tubo ang aking pera at 
makatulong sa mga taong nanghihiram ng pera sa bangko. 
Sapagkat nais kong dumami pa ang aking pera. 

Sapagkat nais ng guro ko na magdeposito ako sa bangko. 


Mag-interbyu ng taong natulungan ng bangko at humanda sa 
pagsasalaysay nito sa klase 


Sibika at Kultura 2 


Aralin 1 - Pagtitipid 


Batayang Mensahe : Ang paglago ng kabuhayan ay 
makatutulong sa kaunlaran ng bansa. 

Kaisipan : Dapat makiisa ang lahat sa pagpapalago 
ng kabuhayan. 


Bilang ng Araw ng Pagtalakay : 2 


Layunin 
e Nasasabi kung paanong ang pagiging matipid at masinop ay nakakatulong 
sa pagtugon sa pangangailangan ng malaking populasyon (Il. A.1.4) 
e Nauunawaan nang lubos na ang paglago ng kabuhayan ay nakatutulong 
sa kaunlaran ng bansa. 


Paksang Aralin: 
Pagtitipid at Kaunlaran ng Bansa 


Sanggunian : PELC, Il-A.1.4 
Pilipinas Bansang Maganda, Kulturang Pilipino 
Mga Kagamitan : Mga larawan, tsart 
Pamamaraan 
Panimulang Gawain 
Balik-Aral 


1. Tig-isang ipamamahagi ng guro sa apat na pangkat ang mga sumusunod 
na mga gawain: 
Pangkat 1- Yaman ng Bansa 
Anu-ano ang tatlong bahagi na yaman ng ating bansa? 
Bakit pinakamahalaga ang yamang-tao? 


Pangkat2- Pangkat ng Populasyon sa Bansa 
Anu-ano ang tatlong pangkat ng populasyon sa ating 
bansa? Sinu-sino ang bumubuo ng bawa't pangkat? Bakit 
dapat alagaang mabuti ang batang populasyon? 


Sibika at Kultura 2 


Pangkat3- Manggagawang Populasyon 
Paano nahahati ang manggagawang populasyon? Sinu- 
sino ang bumubuo nito? Paano sila nakatutugon sa mga 
pangangailangan ng pamilya at ng pamayanan? 


Pangkat4- Mga Pangunahing Pangangailangan. Anu-ano ang tatlong 
pangunahing pangangailangan ng tao? Bukod dito anu- 
ano ang iba pang pangangailangan? 


2. Bibigyan sila ng 10 minuto na makabuo ng tsart. 
3. Isa-isang magpapakita ang bawat pangkat ng nabuong tsart o organizer 


at ipapaliwanag ito. 
Yamang-lupa 


Yamang -tubig 


Ang Yamang-Tao ay higit na mahalaga dahil ang mga tao ang nangangasiwa sa 
lahat ng pwedeng gawin para sa kaunlaran ng pamumuhay. 


Pangkat 1 


Pangkat 2 


Populasyong Umaasa 
Batang Populasyon 
1-14 taong gulang 


Pangkat ng populasyon sa bansa 


Matandang Populasyon 
Populasyong Umaasa 
65 pataas 


Manggagawang Populasyon 
Populasyong Inaasahan 
15-64 taong gulang 


Sibika at Kultura 2 


Tayong nasa ikalawang baitang ay kabilang sa batang populasyon. Binibigyan 
tayo ng mga sapat na pagkain at damit. Tinuturuan tayo ng mabuting asal. 
Pinag-aaral tayo upang maging kapaki-pakinabang. Paglaki natin tayo naman 
ang maghahanapbuhay. 


Pangkat 3 
= Manggagawang Populasyon Nagbibigay ng 
Nagbibigay ng o Serbisyo o 
Produkto Populasyong Inaasahan Paglilingkod 
Magsasaka Guro 
Mangingisda Doktor, Nars, Dentista 
Mananahi Abogado 
Karpintero Pulis at Sundalo 
Barbero Bumbero 


Pari 


Basurero 


Kartero 


Inhenyero 


OGORREE 


Higit na kailangan ng ating bansa ang naghahapbuhay na populasyon. Kapag marami 
ang naghahanapbuhay, malaki ang kikitain ng pamahalaan. Uunlad ang ating bansa. 
Tinutulungan nila ang bata at matandang populasyon. Sila ang naghahanapbuhay para 
sa pamilya. 


Sibika at Kultura 2 


Pangkat 4 


Mga Pangunahing Pangangailangan 


Bukod dito nangangailangan din ang pamilya ng pera para sa edukasyon, gamot 
at paglilibang. Kaya kailangang magtipid at mag-impok. 


4. Pagsusuri ng kanilang mga ipinaskil na tsart sa pisara. Pagtatalakay at 
pagpapalawak ng natutuhan nila. 


Pagganyak 


1. Ang ikalawang baitang ni Bb. Gomez ay nagtatalakay tungkol sa 
pangangailangan ng mga pamilya sa isang pamayanan. Pinagmasid 
niya ang mga bata ng pamilya sa kanilang mga kapitbahay. Naririto ang 
ilang mga ulat ng mga mag-aaral. 

(Puwedeng naka-tape itong ulat o kaya'y iparinig sa kanila habang 
binabasa o ipabasa sa mga batang mahusay na bumabasa.) 


Nena + Napagmasdan ko ang isang mag-anak na aming kapitbahay. Anim 
silang lahat na naninirahan sa isang maganda at malaking bahay 
na inuupahan nila. Si Mang Luis po ay isang inhenyero na 
nagtatrabaho sa Saudi. Sa tingin ko ay mukha silang maligaya. 
Palagi silang nagkakaroon ng salu-salo lalo na kung umuuwi siya 
galing Saudi. 


Bakit naisip ni Nena na maligaya ang pamilyang ito? 


Sibika at Kultura 2 


- Iba ang nakita ko sa aming purok. Kapwa titser ang mag-asawa. 
Nakapagtapos na ang lahat ng tatlong anak nila. Titser din ang 
panganay. Yung isa po ay nars. Ang pinakabunso ay 
nagtatrabaho sa isang bangko. Sa palagay ko natutugunan ang 


kanilang pangangailangan. May katamtamang laki ang kanilang 
sariling bahay. Malinis pa nga ito kahit walang katulong. 
Nagtutulungan sila sa mga gawain sa bahay. Higit sa lahat 
nagsisimba sila tuwing linggo. 


Bakit nasabi ni Max na natutugunan ng pamilyang ito ang kanilang mga 
pangangailangan? Paano kaya nila ito nakamit ? Heto naman ang ulat ni 
Rina sa kanyang mga kaklase. 


Rina — Mayroon din akong napagmasdan na pamilyang huwaran ang 
pagkamatipid at pagkamasinop. Makikita mo talaga na 
nagsisikap sila. Noon, nagtrabaho lamang si Mang Karding sa 
isang panadirya. Ngayon po ay may sarili na silang panadirya. 
May katulong nga sila sa pagdedeliber ng mga tinapay sa 
kabilang barangay. Nasa high school na ang panganay. Yung 
isa po ay nasa Grade V. Ang pinakabunso ay nasa Grade | pa 
lamang. Ang ina ang siyang nag-aasikaso sa bahay. Tumutulong 
din sa kanya ang kanilang mga anak. Tiyak akong malusog silang 
lahat! 


Bakit tiniyak ni Rina na malulusog ang pamilya ni Mang Karding? 
Pakinggan naman ninyo ang ulat ni Mario. 


Mario — Kawawa ang pamilyang malapit sa amin! Palagi na lamang 
nag-aaway ang buong mag-anak. Umuuwing lasing si Mang Tonio. 
Maya-maya'y maririnig mo na lamang ang iyakan at sigawan ng 
mga kasapi nito. Ipinagbili na nga ang malaking bahay na minana 
nila sa mayamang pamilya noon. Kaisa-isang anak si Mang 
Tonio ngunit hindi pa nga nakapagtapos ng pag-aaral. Ganoon 
din ang kanyang apat na mga anak. Gayon na lamang ang hirap 
at lungkot nila ngayon. 


Bakit kaya malungkot at naghihirap ngayon ang pamilya ni Mang Tonio? Ano 
kaya ang mangyayari sa ating pamayanan kung maraming pamilya ay kagaya 
ng pamilya ni Mang Tonio? 


Sibika at Kultura 2 


Panlinang na Gawain 


Pagtatalakay sa narinig na ulat. 

Sa tingin ninyo aling pamilya kaya ang gagayahin natin? Bakit? 

Anu-ano ang mga palatandaan ng isang pamilya na umuunlad na? 

Paano nila natamo ito? 

Ano ang magiging epekto nito sa pamayanan. 

(Habang sumasagot ang mga bata isusulat ng guro ang mga ito sa pisara 
sa apat na hanay.) 

Hal. 


Palatandaan Paano natamo Epekto/Resulta Epekto sa 
ng Pag-unlad sa Pamilya Pamayanan/Bansa 


Sariling bahay May pangarap \ Masaganang Umuunlad ang 
Sagana sa pagkain| Nagsisikap pamumuhay buhay 
Sapat na damit Nagtitipid sa Mabuting Nakatutulong sa 
Nakapag-aaral kinikitang pera kalagayan kaunlaran ng 
Malusog at Nagbabadyet Nakabibili pamayanan at 
ligtas sa sakit Nag-iimpok ng panga- sa buong bansa 

Nangungutang ngailangan 

sa bangko Nakapagtrabaho 

Pagtitiyaga sa nang husto 

pagtatrabaho Nakatutulong 

Pagdarasalsa/ saiba 

Diyos 


Sabihin : Suriin nating mabuti ang ating nagawang tsart 


Pangwakas na Gawain 


Paglalahat 


Anu-ano kaya ang mangyayari sa ating pamayanan kung ang lahat ng pamilya 
ay katulad ng huwarang pamilya na binanggit ninyo? 
(Tulungan ang mga bata na makabuo ng mensahe:) 


Ang pagiging matipid, masinop at ang wastong paggamit ng 
pera at iba pang yaman na nakamit dahil sa pagsisikap at 
pagtitiyaga ay nakatutulong sa pagtugon sa 


pangangailangan ng sariling pamilya, pamayanan at ng 
malaking populasyon. 


Sibika at Kultura 2 


Paglalapat 


Paano natin mapatutunayan ang narinig nating ulat? Nangyayari na rin ba 
ito sa ating pamilya at pamayanan? 


(Tulungan ang mga bata na makapagmungkahi silang magmasid sa sariling 
pamilya.) 
Anu-anong mga datos ang gusto nating malikom? 


(Gumawa ng tsart. Ito rin ang maaaring takdang aralin matapos ang unang 
araw na leksyon para ilunsad ang pangalawa.) 


Ang Sarili Kong Pamilya 


Ang Bilan Gamitin 
bumubuo nah Hanap Kita Bahay | Eduk. Iniipon 
ng Kasapi Buhay Pagkain | Damit 
pamilya 
Tatay 


Nanay 
Kuya 
Ate 
Lolo 
Lola 

Atpb. 


Kabuuang 
bilang 


Pakikipagtalakay sa kapwa kaklase ng kanilang nalikom na datos sa sariling 
pamilya. 


Pagpapahalaga 


Anu-ano ang masasabi ninyo tungkol sa inyong pag-titipid sa sariling pamilya? 
Anu-anong mga katangian sa pagtitipid ang dapat sundin? 
Anu-ano naman ang mga katangiang dapat baguhin? 


Ang pag-unlad ng kabuhayan ng sariling pamilya ay nakatutulong din 
sa pagpapalago ng kabuhayan ng pamayanan. Ang paglago ng 


sariling pamayanan ay nakakatulong din sa kaunlaran ng bansa. 


Sibika at Kultura 2 


Pagbuo ng Pangako 
Ngayong alam na natin kung sinu-sino ang tumutulong sa pangangailangan 
ng pamayanan at kung paano natutugunan ang iba't ibang pangangailangang 
ito anong gusto mong tularan sa paglaki mo? 
Hal. 
Gusto kong maging doctor para matulungan ko ang mga maysakit. Hindi 
ko sila sisingilin nang mataas? 


Pag-aawit (soft syllables) 
Tatay at Nanay S0-S0-s0-la-s0 
Kuya at Ate mi-re-mi-fa-mi 
Neneng na malambing 757 do-ti-do-re-do-ti 
Lolo at Lola la-so-la-ti-la 

At kapamilya fa-mi-so-fa 
Mahal ko po sila re-ti-re-mi-re-do 

Pagtataya 


Lagyan ng tsek /v / ang hanay na nagsasabi ng inyong nararamdaman. 


© O 


1. Binigyan ng gantimpala ang 
pinakamahusay na guro sa pamayanan. 


2. Natapos agad ang proyekto dahil 
maraming tao ang tumulong. 


3. Binigyan ni Mang Luis ng hanapbuhay si 
Danny na putol ang paa. 


4. Ipinagbabawal ng kapitan ng barangay ang 
pagtatapon ng basura kahit saan. 


5. Madaling napigil ang sunog dahil dumating 
agad ang bumbero. 


6. Dinakip ang mga magulang na hindi 
nagpapaaral kahit man lang sa 
elementarya. 


Sibika at Kultura 2 


© O 


7. Turuan ang mga mag-aaral sa pag-iimpok 
sa bangko. 


8. Binigyan at tinuruan ng trabaho ng 
pamahalaan ang mahihirap. 


9. Nagkaroon ng paligsahan sa pag-iimpok 
sa bangko sa Barangay Maluay. 


10. Ikulong ang mga mangingisda na 
gumagamit ng dinamita. 


Takdang Aralin 


Magkakaroon tayo ng ating commitment. Iguhit ninyo sa isang short bond 
paper ang gusto ninyong tularan sa paglaki ninyo. 


Sibika at Kultura 2 


Aralin 2 - Pinagkukunang-yaman 
Gamitin Nang Wasto 


Batayang Mensahe : Maraming paraan upang makapagtipid. 

Kaisipan a Bawat isa ay dapat makiisa sa 
pagtitipid 

Bilang ng Araw ng Pagtalakay : 5 

Layunin 


e Natatalakay ang paraan ng pangangalaga sa yamang-lupa 1.B.5.1 

e Natatalakay ang paraan ng pangangalaga sa yamang-tubig 1.B.5.2 

e Nakakapagpapahayag na ang pag-aalaga ng likas na yaman ng 
pamayanan ay isang paraan ng pagtitipid at nakatutulong din sa 
pamumuhay ng pamilya at ng pamayanan 


Paksang-aralin 
Paggamit nang Wasto ng Pinagkukunang Yaman 


Sanggunian : Kulturang Pilipino, p.41-43, Pilipinas Bansang 
Maganda, p. 89-109; Kulturang Pilipino, p. 41-56 
Mga Kagamitan : Sentence strip, phrase cards, tsart, tape 


(UNANG ARAW) 


Pamaraan 
Panimulang Gawain 
Balik-aral 
1. Ipamahagi sa mga bata ang mga larawan. 
bundok kapatagan pulo 
ilog karagatan bulkan 
burol lawa 
lambak talon 
look talampas 
Sabihin: 


"Pangkat-pangkatin ninyo ang mga larawan ayon sa inyong nais. Ilang 
pangkat ang nabuo ninyo? Mayroon bang larawan na hindi dapat isali 
sa pangkat?" 


Sibika at Kultura 2 


2. Ipabigay ang pangalan ng nabuong mga pangkat at ipapaskil ito sa 
pisara. 


Anyong Lupa o Yamang-lupa Anyong Tubig o Yamang-tubig 


3. Ipamahagi sa mga bata ang mga sentence strip word card. 


Sabihin: 
Babanggit ako ng isang likas na yaman, ibigay ninyo ang katumbas 
na larawan at punan ang nawawalang titik sa kahon. Ilagay ang 
larawan at nabuong salita sa ilalim ng bawat pangkat. 
(Maaari ring ipakita ang larawan at kikilalanin ito ng mga bata. Sila 


ang pipili ng phrase strip.) 


Hal. 
Pinakamataas 
na anyong lupa 


b[u]n]d[o]k 


Tubig na 
dumadaloy 
patungo sa dagat 


Malawak at patag 
na anyong lupa 


4. Itanong: 
Paano nakatutulong sa atin ang mga likas na yaman. Ipasulat sa 
pisara ang mga tulong na naidudulot ng mga likas na yaman. 


Yamang-lupa Yamang-tubig 


Sibika at Kultura 2 


Pagganyak 


1. Ipakita ang mapa ng Pilipinas. Itanong: "Saang dako sa mapa tayo 
naroroon ngayon?" 
2. Iparinig ang awiting "Dito Sa Pilipinas" 


DITO SA PILIPINAS 


Dito sa Pilipinas 
Magaganda ang bayan 
Halikayo tingnan natin 
Pagmasdan ang paligid 
Punung-puno ng kahoy 
Halikayo tingnan natin. 


Ref. Kaya't kabataan 
Dapat alagaan 
Likas-yaman ng bayan 
Hindi kayo magsisisi 
Kayo'y mawiwili 
Kagandahan nitong bayan. 


Bundok at kapatagan 

Burol, pulo at bulkan 

Lambak at talampas tingnan 

Look at karagatan 

Lawa, talon at ilog 

Halikayo tingnan natin - Repeat Ret. 


3. Talakayin ang mensahe ng awit. 
Itanong: 


a 


b. 
C. 
d. 


Anu-anong mga likas na yaman ang binabanggit sa ating awit? 
Ano ang mensahe nito para sa mga kabataan? 

Bakit kailangang alagaan ang likas na yaman? 

Binanggit ba kung paano mapapangalagaan ang mga ito? 


Sibika at Kultura 2 


Panlinang na Gawain 


1. Tulungan ang mga bata na mabuo ang tanong na ito: 


Paano natin mapangangalagaan ang mga likas na yaman? 


2. Magpabigay sa mga bata ng kanilang mga hinuha kung paano 
mapangangalagaan ang mga likas na yaman. Ipasulat ang mga ito sa 


pisara. 


Sabihin: 


Tama kaya ang naibigay nating mga hinuha? Upang mapatunayan ang 
ating mga pansamantalang sagot magkakaroon tayo ng lakbay-aral o 


field trip. 


a. lpatalakay sa mga bata kung saang dako ng pamayanan sila 
magmamasid. 


Hal. 


Sa ilog na tambakan ng mga basura 
Kalbong Kagubatan 

Lugar na may nagkakaingin 
Daungan ng barko 


b. Ipabuo ang tsart na pagsusulatan ng kanilang malilikom na mga datos. 


Lugar na 
Pupuntahan 


Uri ng Likas Kaakit-akit ; 
na Yaman Oo Hindi Bakit 


Sibika at Kultura 2 


c. Ipabigay ang mga tuntunin sa pagsama sa field trip. 
Siguruhin na may pahintulot ng mga magulang kung malayo ang 
pupuntahan. 


(PANGALAWANG ARAW) 
Field Trip 
(PANGATLONG ARAW) 
Pag-uulat ng mga bata 
1. Ipapaskil sa harap ang nabuong mga tsart. 


2. Ipakuwento sa tulong ng tsart ang kanilang napansin sa pook na 
pinuntahan. 


3. Pagtatalakayan ng bawat pangkat ng mga lugar na hindi kaakit-akit at 
ang mga dahilan nito. Gamitin ang mga gabay na tanong: Anu-ano kaya 
ang dapat gawin sa mga pook na hindi kaakit-akit. Paano 
mapapalitan ang mga sangkap ng likas na yaman upang ang mga ito ay 
muling mapakinabangan? 


4. Tulungan ang mga bata na makabuo ng tsart na ganito: 


YAMANG-LUPA 


Lugar na Epekto Dapat na 
Pi Paglalarawan Dahilan Pisikal , Sa Gawin sa 
inuntahan Pamilya h 
Pamayanan Dahilan 
Hal. Walang mga | Walang Baha | Pagkawala Mababawasan | Palitan ang 
Bundok puno pakundangang ng buhay ang pera ng mga punong 
pagputol ng Pagkakasakit | gobyerno sa pinutol sa 
mga puno pagtulong sa | pamamagitan 
mga nasawi. ng 
Lalong pagtatanim 
tumataas ang | ng mga puno 
presyo ng sa gilid ng 
mga bilihin. bundok 
atbp. 


Sibika at Kultura 2 


YAMANG-TUBIG 


Epekto 
Lugar na . — Sa Dapat na 
Pinuntahan Paglalarawan Dahilan Pisikal Pamilya Sa Gawin sa 
Pamayanan Dahilan 
llog Tambakan Walang Namatay | Walang | Kakulangan | Linisin ang 
ng basura pakundangang | ang mga | maiulam | sa pagkain mga ilog 
pagtapon ng isda at lalong 
basura tumataas 
ang presyo 
ng isda 
atbp 


5. Ipakita at ipaisip ang iba pang mga datos sa pamamagitan ng pakikinig ng: 
a. Tape Appendiks 1 
b. Resource Person Appendiks 2 


c. Pagbabasa ng news clippings 


6. Ipawasto o padagdagan kung kinakailangan ang nalikom na mga datos sa 
tsart. 


7. Ipapuna ang narinig na ulat. Paghambingin ang mga nagawang tsart. 


Itanong: 


Ano ang ipinahihiwatig ng mga tsart sa atin? 


Pangwakas na Gawain 


Paglalahat 


Tulungan ang mga bata na makabuo ng mensahe. 


Kailangang pangangalagaan ang likas na yaman. 


Sibika at Kultura 2 


Ang pangangalaga sa likas na yaman ng 
pamayananan ay isang paraan ng pagtitipid at 


nakatutulong sa pag-unlad ng kabuhayan ng pamilya 
at ng pamayanan. 


(IKAAPAT AT IKALIMANG ARAW) 


Pagpapahalaga 
1. Pangkatin ang mga bata ayon sa kagustuhan nila na ibabatay sa multiple 
intelligence. 
Itanong: 


"Mga bata, paano kaya maisasagawa ang mga pamamaraan sa 
pangangalaga ng ating likas na yaman?" 


Bigyan ang mga bata ng pagkakataon upang makapagpulong at maipahayag 
ang kani-kanilang ideya sa paglutas ng suliranin. Tulungan silang 
magpangkat-pangkat ayon sa: 


a. Pangkat ng mga Verbal Smart 
Ipakita sa isang dula-dulaan ang wastong paggamit ng tubig. 
Gawing tauhan ang iba't ibang anyo ng tubig. 


b. Pangkat ng mga Art smart 
Gumawa ng sine-sinehan. Ipapakita sa kanilang mga ginuhit ang 
matalinong pangangalaga ng lupa. 


c. Pangkat ng mga Kinesthetic Smart 
Maghanda ng mga babala at ipalagay ang mga ito sa mga lugar na 


kailangan ito. 
Hal. Pakawalan ang Bawal ang 
mga ibon. magtapon ng 
basura dito. 


a E 


d. Pangkat ng mga Intrapersonal Smart 
Maglikom at gumawa ng mga teksto o clippings na nagpapakita ng 
mabisang paraan ng pagsugpo sa pag-aaksaya ng likas na yaman. 


Sibika at Kultura 2 


e. Pangkat ng Mathematical Smart 
Maglikom at idispley rin ang mga datos o news clippings na 
nagpapakita ng mga nasuring bilang o bahagdan ng mga nasawi 
dahil sa baha o iba pang kalamidad 


f. Pangkat ng mga Musical Smart 
Gumawa ng mga jingle at awitin ito. Maaari ring isakilos ang awit na 
Dito sa Pilipinas sa 2/4 tempo. 


g. Pangkat ng mga Interpersonal Smart 
Magkaroon ng pulong at ipatalakay kung paano lulutasin ang suliranin 
ng mga taong walang pakialam sa mga likas na yaman. 


h. Pangkat ng mga Natural Smart 
Manguna sa pagtatanim ng mga punlang buto na inihanda o nalikom 
nila galing sa nursery. 


2. Ipahanda ang mga gawain na ipapakita sa bawat pangkat sa araw ng 
patatanghal (Culminating Activities). 


PAGLALAPAT 


lpatanghal ang gawain ng bawat pangkat bilang paglalapat sa kanilang 
natutuhan. 


PAGTATAYA 


A. Lagyan ng tsek ( V) ang hanay na nagsasabi ng iyong damdamin. 


Sitwasyon | O | O) 


1. Nabasa mo sa dyaryo na maputik 
na ang tubig sa ating ilog. 

2. Naglilipatang mga bata ng punla ng 
punong narra sa gilid ng mga 
bundok. 

8. Dumudumi ang mga bata sa 
dalampasigan. 


4. Sunugin ang mga puno kung 
gustong magtanim. 

5. Hayaang nakabukas ang gripo 
habang nagsasabon. 


Sibika at Kultura 2 


B. Lagyan ng tsek ( v) ang hanay na nagsasaad ng iyong sagot. 


Gawain Tama Mali 


Itapon sa tamang lalagyan ang 
basura. 


Itapon sa ilog o sapa ang mga 
basag na bote, mga kalawanging 
lata at lumang yero. 


Gamitin ang dumi ng kalabaw at 
baka bilang pampataba ng lupa. 


Putulin ang mga punong 
masyado nang malalaki at 
matatanda. 


Ipaabot sa tamang ahensya ang 
mga sasakyang maiitim ang 
mga usok. 


Umihi sa isang sulok ng parke 
kapag walang taong nakakakita. 


C. Alin ang mahalaga sa inyo? Lagyan ng tsek (Y) ang hanay na kaugnay 
ng iyong sagot. 


Mga Kalagayan Sang-ayon ea Hindi Alam 
Sunugin ang mga plastik na 
nagkalat sa palibot. 


Kumuha ng mga bulaklak kahit 
na may babala na nagbabawal 
nito. 


Gamitin ang dinamita o 
kuryente sa pangingisda upang 
magkaroon ng maraming isda 
at bababa ang presyo nito. 


Sibika at Kultura 2 


Mga Kalagayan Sang-ayon ee oe Hindi Alam 
4. Ibalik sa dagat ang maliliit na 
isdang nahuli. 


5 Patirahin ang mga iskwater sa 
pampang ng mga ilog at estero. 


6. Hikayatin ang mga iskwater na 
magkaingin. 


7. Magtapon ng balat ng kendi o saging 
sa damuhan ng parke. 


8. Hayaang bumukadkad ang mga 
bulaklak sa mga halamanan sa 
liwasang bayan o sa mga kagubatan. 


9. Kumuha ng litrato kahit na may babala 
na nagbabawal nito dahil para ito sa 
inyong takdang aralin. 


10. Magpasalamat sa Panginoon sa lupa 
at tubig na pinagkukunan ng pagkain 
at iba pang ganit. 


Takdang Aralin 


A. Lumikom ng mga larawan ng iba't ibang anyong lupa at tubig. Idikit sa 
malinis na papel. Sumulat ng dalawang pangungusap tungkol sa 
kahalagahan ng bawat isa. 


B. Kumuha ng molding clay. Humubog ng iba't ibang anyong lupa. Ilagay 
sa karton o lumang illustration board. Lagyan ng pamagat at kung paano 
ang mga ito nakatutulong sa tao. 


C. Sumulat ng liham sa mga namumuno ng pamayanan tungkol sa 
kondisyon ng kanilang barangay at magbigay ng mungkahi kung paano 
ito mapabubuti. 


Sibika at Kultura 2 


Appendiks A 


TAPE 
Masuwerte ang Pilipinas. Binigyan tayo ng Diyos ng saganang likas na 
yaman, yamang-lupa at yamang-tubig. 


Sa yamang-lupa gaya ng kapatagan, bundok, burol, talampas, at lambak 
ay makukuha natin ang iba't ibang uri ng tanim na pinanggagalingan ng 
ating pagkain. May mga punongkahoy rin na nagbibigay ng kahoy na siyang 
ginagamit sa paggawa ng bahay at gusali. Ang mga puno ay nakatutulong 
sa pagpigil ng baha at pagguho ng lupa. Kaya lang, nasisira ang mga anyong 
lupa dahil sa kapabayaan at pag-aabuso ng ilang mamamayan. 


Bukod sa yamang-lupa ang ating pamayanan ay mapalad din sa 
pagkakaroon ng iba't ibang anyong tubig. Sa dagat, ilog, at lawa ay nakukuha 
ang mga isda, kabibe, perlas, at iba pa. Kung walang tubig walang magagamit 
sa pag-inom, pagluluto, paliligo at paglalaba. Wala ring patubig sa mga 
bukirin ng mga magsasaka. Wala ring daanan ng mga bangka na nagdadala 
ng mga produkto sa kalapit na baryo o lalawigan. 


Oo, mga bata, maraming mga bagay ang naidudulot ng mga likas na 
yaman. Paano kayo makatutulong sa pag-aalaga nito? 


Malalaman ninyo ito sa susunod na gawain. 


Ito ang inyong guro sa radyo na nagpapaalam sa inyo. 


Appendiks B 


Mga Mungkahing Nilalaman ng Mensahe ng Resource Person 
Sadyang napakahalaga ang mga likas na yaman. Marami tayong magagawa 
upang mapanatiling mapakinabangan ang mga ito ng lahat ng mamamayan. 


1. Pag-isipan nating mabuti ang paggamit ng lupa. 
(Ipakita ang mga larawan) 


Sibika at Kultura 2 


Gamitin ang contour plowing. 
Ito ang pag-aararo nang 
magkaagapay ang gilid ng 
burol. Maiiwasan nito ang 
pagguho ng lupa o erosion. 


Salit-salitin ang pagtanim ng 
mga halaman. Makatutulong 
ito sa pagpapanatili ng 
mineral sa lupa. 


Palitan ang pinutol na 
matandang punungkahoy. 
Pipigil ito ng baha. 


Sibika at Kultura 2 


Gamitin ang dumi ng hayop 
bilang pataba sa lupa. 


Gumamit ng makapal na 
hanay ng mga puno o shelter 
belts. Pinahihina nito ang 
takbo ng hangin na 
tumatangay ng lupa. 


Tatalakayin naman natin kung paano pangangalagaan ang tubig. 
Talagang maraming naidudulot ang mga likas na yaman. Tandaan natin 
na kung inaalagaan ang mga likas na yaman, mapakikinabangan ito sa 
pagpapabuti ng ating kabuhayan. 


Huwag gumamit ng dinamita, 
kemikal, at kuryente sa 
pangingisda. Iwasang 
malason ang mga isda at 
masira ang kanilang tirahan. 


Sibika at Kultura 2 


Huwag magtapon ng 
basura sa ilog. Ibaon sa 
lupa ang basura. 


Tumulong tayo sa 
proyektong nagpapanatili 
ng kalinisan at kagandahan 
ng mga likas na yaman. 


Talagang marami ang naidudulot ang mga likas na yaman. Tandaan 
natin na kung inaalagaan ang mga likas na yaman, mapakikinabangan 
ito sa pagpapabuti ng ating kabuhayan. 


Sibika at Kultura 3 


Aralin 1 - Mag-impok Tayo sa Bangko 


Batayang Mensahe : Ang pag-iimpok sa bangko ay 
makatutulong sa sarili at bansa 

Batayang Pagpapahalaga 

Kaisipang Pokus : Ang pag-iimpok sa bangko ay kapaki- 
pakinabang sa sarili, kapwa at bansa 

Bilang ng Araw ng Pagtatalakay : 2 araw 

Layunin 


e Naipaliliwanag ang kapakinabangan ng pag-iimpok sa bangko sa sarili, 
kapwa at bansa 


Paksang Aralin : Pag-iimpok sa Bangko 
Sanggunian : PELC3p: 8 
Mga Kagamitan : comic strip tungkol sa kapakinabangan ng pag-iimpok 
sa bangko, ruler, gunting, krayola, oslo paper, pentel 
pen, glue 
Pamamaraan 


Panimulang Gawain 
Basahin ang nakasulat sa patlang. 


Metro Bank Land Bank 
Banco Filipino Banco de Oro 
Union Bank Allied Bank 
Insular Bank Philtrust Bank 


Ano ang isinasaad ng mga nakasulat sa bawat patlang? 


Mahalaga ba ang mga bangko? 


Sibika at Kultura 3 


Pagganyak 


Ipaawit ang likhang awit sa mga bata sa himig ng "Are You Sleeping." 


Mag-impok na 
Mag-impok na 

Sa bangko 

Sa bangko 

Pera ay tutubo 
Pera ay lalago 

Sa bangko ay ligtas 
pera ng lahat 


Tungkol saan ang awit? 
Bakit dapat mag-impok sa bangko? 


Panlinang na Gawain 


Paglalahad 
Ipabasa ang comic strip na "Si Donna na naging Donya" (Tingnan sa 
Apendiks.) 
Pagtatalakay 
a. Sino ang nagkita sa mall? 
b. Paano umunlad ang buhay ni Donna? 
c. Ano ang kapakinabangang naidulot ng pag-iimpok sa bangko kay Donna? 
d. Tutularan mo rin ba si Donna? Bakit? 
e. Bakit mahalaga ang pag-iimpok ng pera sa bangko? 


Gabayan ang mga bata na mabuo ang mga sumusunod na ideya. 


Kapakinabangang dulot ng pag-iimpok sa bangko 


Sarili 


Mailalaan natin ang perang naimpok sa ibang kapakipakinabang na bagay 
Lalago ang naimpok na pera dahil sa interes 

Maaaring matupad ang ating mithiin sa buhay sa maagang pagtitipid. 
Ligtas ang pera sa bangko. 


Sibika at Kultura 3 


Sa kapwa/ibang tao 
e Ang perang iniimpok sa bangko ay maaaring magamit ng ibang tao upang 
makapagnegosyo. 
e Kapag may bagong negosyo, mangangailangan ito ng mga manggagawa 
kaya mabibigyan ng trabaho ang iba. 
Sa bansa 
e Kung maraming tao ang may trabaho, mas maunlad ang isang bansa 
Pangwakas na Gawain 
Paglalahat 
Bakit mahalaga ang pag-iimpok sa bangko? 
Ang pag-iimpok sa bangko ay kapakipakinabang sa sarili, kapwa at bansa. 
Paglalapat 
a. Pangkatin ang mga bata sa tatlo. 
b. Ipahanda ang mga gamit sa paggawa ng book marker. 
c. Bawat book marker na mabubuo ay susulatan ng quotation tungkol sa 


pag-iimpok sa bangko. 


Halimbawa: 


Mog-impok so Bangko 


Upang umunlad tayo 


Pagsasagawa 


Pagpapaskil ng nabuong Book Marker. 


Sibika at Kultura 3 


Pagtataya: 


Sumulat ng kapakinabangan ng pag-iimpok sa bangko sa sarili, kapwa at 
bansa. Punan ang Hierarchical Organizer. 


Kapakinabangan ng Pag-iimpok sa Bangko 


BANSA 


Ipaliwanag ang kasabihang: "Kapag may isinuksok ay may madudukot" 


SARILI 


Sibika at Kultura 3 


Apendiks 1 
Pag-iimpok 


Komiks strip 
Si Donna Naging Donya 


Mag-best friends sina Donna at Clara noong nag-aaral pa sila sa elementarya. 
Mahirap lamang sila Donna noong panahong iyon, ngunit si Clara ay 
nabibilang sa maykayang pamilya. Nagkita sila sa isang mall. 


Clara, Kumusta H = 


ka na? Kamuntik na kitang di 
makilala. Ang ganda 
ganda mo at sosyal na 
» sosyal, mukha kang 


May mini supermart na ako 
ngayon. Nagsimula sa maliit 
natindahan. Ikaw, ano ang 
pinagkakaabalahan mo? 


7 Heto, namamasuka 
ako sa isang garment 

factory, Ang bilis ng 
pag-asenso mo. 

aanong nangyari ito 


Nag-impok ako sa bangko t\ | / Pumunta ka sa bangko i 
pinuhunan sa maliit na tindahan. . ! 
Kalaunan nakahiram ako ng at samantalahin mo ang 


: a A IL 
malaking puhunan sa bangko at microfinance service ey 


naipundar ko ang mini supermart. nila. Makatutulong ito 
sa iyo. 


wo 
7 


Sana'y natuto rin akong 
mag-impok disin sana'y 
may negosyo na rin 
ako. 


Salamat, pupunta ako sa 
bangkong malapit sa amin. 
At magmula ngayon mag- 
iimpok na ako upang 
umasenso rin. 


Sibika at Kultura 3 


Aralin 2 - Pagtitipid 


Batayang Mensahe : Matipid at masinop ang mga sinaunang 
Pilipino 
Kaisipan : Ang ating mga ninuno ay likas na 


magalang, malikhain, matapat, masinop 
at matipid. Isagawa ang ibat-ibang paraaan 
upang makapagtipid. 

Bilang ng araw ng pagtalakay : 2 


Layunin 


e Nailalarawan ang likas at katangi-tanging ugali ng sinaunang Pilipino 
e Naisasagawa ang ibat-ibang paraan upang makapagtipid. 


Paksang Aralin : Katangi-tanging ugali ng sinaunang Pilipino 
Sanggunian © PELC IIIB. 1, p.1 
Ang Pilipinas sa Makabagong Henerasyon 3 
Eleonor F. Abisado pp. 116 - 126 
Mga Kagamitan : Kwento tungkol sa mga katangi-tanging ugali ng mga 
ninuno, mga larawan ng mga ninuno, Likhang awit, 


cassette tape, tape ng Ako ay Pilipino ni Kuh Ledesma 


Saloobin : Naipagmamalaki ang mga ninunong Pilipino 


Pamamaraan 
Panimulang Gawain 


1. Balitaan 
2. Pagsasanay 


Buuin ang petal web sa pamamagitan ng pagsasabi ng paraan ng 
pangangalaga ng kapaligiran 


Sibika at Kultura 3 


Pangangalaga 


ng kapaligiran 


Balik-Aral 
Kilalanin ang bawat larawan. Isulat sa patlang ang ninunong inilalarawan at 
pisikal na katangian ng mga ito. 


Sibika at Kultura 3 


Pagganyak 
a. Iparinig sa mga bata ang "Ako ay Pilipino" ni Kuh Ledesma. 
b. Pag-usapan ang awit? 
Tungkol saan ang awit? 
Anu-anong katangian ng mga Pilipino ang isinasaad sa awit? 
Bakit dapat sa mabuti gamitin ang inyong talino? Ano ang katangi-tanging 
ugali? Ibig ba ninyong malaman? Ikukuwento ko sa inyo. 


Paglalahad 
Pagkukuwento ng guro tungkol sa mga likas at katangi-tanging ugali ng 
sinaunang Pilipino. 


Pagtatalakay 

a. Sino ang inilalarawan sa kuwento? 
Tungkol saan ang isinasaad ng kuwento? magbigay ng ilang katangi- 
tanging ugali ng ating mga ninuno. 
Alin sa mga kaugaliang ito na bata pa lamang ay itinuturo na sa kanila ng 
mga nakatatanda? 
Kung nasasaiyo ang lahat ng katangi-tanging ugali, ano kaya ang 
nararamdaman ng inyong magulang? 
(Isusulat ang mga sagot sa paraang pyramid.) 


Katangi-tanging ugali 


Matapat, magalang, matipid, malikhain 


Pagiging matipid 


Ipagmamalaki ang katangi-tanging ugali 


b. Gabayan ang mga bata na mailahad ang iba't ibang paraan ng pagtitipid 
sa mga sumusunod, at kabutihang dulot ng pagtitipid. 
Paraan ng Pagtitipid Kabutihang Dulot 
- tubig 
- kuryente 
- pagkain 
- gamit sa paaralan 
- pera 


Sibika at Kultura 3 


Pagtatalakay 
Gabayan ang mga bata na mabuo ang kaisipang : 
Ang ating mga ninuno ay likas na magalang, malikhain, matapat at matipid. 
Ugaliin natin ang pagtitipid upang umunlad ang ating kinabukasan. 


Paglalapat 

Pangkatang Gawain 
Hatiin ang klase sa tatlong pangkat. Bawat pangkat ay inaasahang magbigay 
ng matalinong hinuha o hypothesis sa bawat sitwasyon. 


Pangkat | 

Hindi pa gaanong bihasa ang ating mga ninuno sa pagtaya ng lagay ng 
panahon. Paano nila magagawang sapat ang "supply" ng pagkain upang 
may mailaan sa panahon ng tag-ulan. 


Pangkat Il 

Noong panahon ng ating mga ninuno ay hindi pa uso ang refrigerator. Sa 
inyong palagay paano nila iniimbak ang mga nahuling hayop upang di 
masayang at makain pa. 


Pangkat Ill 

Kung uso na ang pera noong unang panahon, sa inyong palagay, anu-anong 
mga bagay ang paglalaanan nila ng pera kung sila ay kilala bilang likas na 
matipid? 


c. Pag-uulat ng bawat pangkat ng nabuong hinuha at bibigyan ng reaksyon 
ng ibang pangkat. 


Pangwakas na Gawain 
Pagpapaawit ng likhang awit at pagpapasakilos ito. 


Tayong mga Pilipino 
(sa himig ng tayo'y Sumakay sa Kabayo) 


Tayong mga Pilipino 

Ay sikat sa buong mundo 
Katangiang ipagmamalaki mo 
Galing sa ninuno ito 


Tayo ay mapagmahal 
Malikhain at matipid 

Lahat ng bagay ay tipirin 
At uunlad ang buhay natin. 


Sibika at Kultura 3 


Pagtataya 


Basahin ang mga sumusunod na katangian. Isulat sa patlang ang ugaling 
kaugnay ng inilalarawang katangian. Piliin mula sa treasure box. 


1. 


Ang mga nakababatang ninuno ay bumabati at 
nagmamano sa mga nasasalubong na nakatatanda. 


2. Ang mga ninuno ay humahabi ng tela na may iba't 
ibang disenyo. 

3. Kumukuha lamang sila ng sapat at hindi nag-aaksaya 
ng mga gamit at pagkain. 

4. Gumagamit sila ng matulis na kahoy bilang panghuli 
ng isda. 

5. Mahilig sila sa kasiyahan. May mga awit sila sa 
pagtatanim, pakikiramay at panliligaw. 

malikhain magalang 

masayahin 
maparaan matipid 


Takdang Aralin 


Isulat kung paano tayo makatutulong sa ating bansa kung tayo'y marunong 


magtipid. 


Sibika at Kultura 3 


Aralin 3 - Barya, Barya, Kailangan ka! 


Batayang Mensahe : Kahalagahan ng Barya 


Kaisipan : Ang barya ay mahalaga lalo na kung 
pagsasama-samahin. 


Maagang simulan ang pagtitipid upang 
may magasta sa kinabukasan. 


Bilang ng Araw ng pagtalakay : 2 


Layunin 
e Natutukoy ang mga katangi-tanging kaugalian na natutunan sa mga 
dayuhan. 


e Nasasabi ang kahalagahan ng barya. 


Paksang Aralin 
Mahalaga ang barya 


Sanggunian 2 PELC N1.3p.6 
Sibika at Kultura Violeta R. Roson pp. 124-125 


Mga Kagamitan : Likhang Kwento 
Si Donnang Mausisa, Si Ding Bulilit at ang Bangko 


Saloobin : Pagiging matipid 


Pamamaraan 
Panimulang Gawain 
1. Balik-aral 
Buuin ang semantic web 


ali Nad t 
, Hindu 
Amerikano Hapon 
bi — 
la. m- acl 


Katangi- 
tanging 
ugaling 

natutunan sa 


aabang 
Cn 


= — 


Kastila Arabe 


en ae 


Sibika at Kultura 3 


Pagganyak 


Mahilig ka bang kumain ng pansit, hopia, siomai, at lumpia? Kanino natin 
natutunan ang mga pagkaing ito? Ano pa sa palagay ninyo ang kailangan 
nating matutunan sa kanila? 


Panlinang Gawain 
Paglalahad 


1. Pagkukuwento ng guro tungkol sa mga kaugaliang minana natin sa mga 

intsik sa tulong ng mga larawan 

Saloobin : 
Nakarating sa Pilipinas ang mga mangangalakal na Tsino o Intsik. 
Ang porselana, payong, at pulbura ay ilan sa kanilang produkto. 
Mahilig sila sa pakikipagkalakalan, kahit na barya-barya lang ang 
kanilang kita ay kuntento na sila dahil naniniwala sila na kung 
pagsasama-samahin ang barya-baryang kita, sila ay uunlad din sa 
kanilang negosyo. Ano ang pinaniniwalaan ng mga intsik? 


2. May ikukwento ako sa inyo tungkol kay Donnang Mausisa at kay Ding 
Bulilit at ang Bangko. Ito ay may kaugnayan sa kaugalian at 
pagpapahalaga ng mga Intsik sa barya. Apendiks | 


3. Basahin ang kwento sa mga mag-aaral. 
Si Donnang Mausisa, Si Ding Bulilit at Ang Bangko 


Pagtatalakay 


1. Itanong : 
a. Anu-ano ang pinakamahalagang natutunan natin sa mga Intsik? 
b. Sino sa mga tauhan sa kwento ang nagtataglay ng ugaling tulad ng 
mga Intsik? 
Ano ang pinahahalagahan ni Gng. Rosales? 
Saan-saan maaring gamitin ang barya? 
Ano raw ang hindi maaaring mabuo kung walang barya? 
Anu-ano ang kahalagahan ng barya? 
Kailan dapat simulan ang pagtitipid? 


orpgao 


Sibika at Kultura 3 


2. Ipaskil ang mga sumusunod upang higit na magkaroon ng karagdagang 
kaalaman ang mga bata sa kahalagahan ng barya. 


Baryang nakatago sa mga 
kahon, huwag patulugin 
ilabas at gamitin marami 
ang mararating 


Kakapusan sa barya'y maiiwasan 
kung barya'y gagamiting 
pambayad, pangkawanggawa, at 
panukli 


Paglalahat 


Baryang inipon sa alkansya'y 

huwag patagalin, sa bangko 

dalhin natin dahil ang barya'y 
mahalaga, lalo pag 
pinagsama-sama 


Ang barya, huwag itapon at 
balewalain, barya-barya man sa 


paningin mahalaga ito sa 
kabuhayan natin 


Mula sa mga datos na natutunan, ipabuo sa mga bata ang konseptong ang 
barya ay mahalaga lalo na kung pagsasama-samahin. 


Paglalapat 


1. Paglalahad ng mga bata ng kanilang karanasan kung saan napatunayan 
nila na mahalaga na habang bata pa ay marunong nang magtipid. 
2. Pagbibigay patunay na nakatutulong ang barya sa proyektong 


Tulong Barya Para sa Eskuwela 


Pondo ng Pinoy 
Bantay Bata Alkansiya 
3. Panuto: 


Lagyan ng tsek ang patlang na nagpapakita ng antas ng saloobin mo sa 
aralin tungkol sa kahalagahan ng barya. 


KAHALAGAHAN NG PAGTITIPID 


di mahalaga 


mahalaga 


napapanahon 


di napapanahon 


nakatutulong 


di nakatutulong 


di kailangan 


kailangan 


nararapat 


di nararapat 


Sibika at Kultura 3 


Pagtataya 


Punan ang bawat bilog ng kahalagahan ng barya. 


Kasunduan 


Simulan ang pag-iipon ng barya sa alkansya. Ideposito ang mga ito sa bangko 
kapag napuno na. 


Sibika at Kultura 3 


Apendiks 1 
Si Donnang Mausisa, Si Ding Bulilit at Ang Bangko 


Isang araw sa tahanan ng mga Rosales, nag-usap ang mag-inang Donna, 
Ding, at Gng. Rosales. "Ma, pupunta ba tayo sa bangko?" tanong ni Donna. 

"Ma, sama po ako," sabi ni Ding. 

"Oo naman, anak. Dalhin mo rin ang mga barya mo," sagot ni Gng. 
Rosales. “Kunin na rin ninyo ang inyong libreta.” 

"E, barya lang naman po iyon. Importante ba 'yon?" tanong ni Donna. 

"Aba, oo. Mahalaga ang barya sa palengke at tindahan. Mahalaga rin ito 
sa pamasahe. Ano ang ipansusukli kung wala ang mga baryang ito?" tugon 
ni Gng. Rosales. 

"At saka, paano mabubuo ang piso kung walang barya?" dagdag pa rin 
ni Gng. Rosales. 


Sibika at Kultura 3 


"Ma, ibili mo na lang po kami uli ng alkansya," sabi ni Donna. 

"Mga anak, hindi dapat itago ang barya sa alkansya, matagal din 
itong hindi magagamit. Alam n'yo bang kahit na may sapat tayong baryang 
umiikot o nasa sirkulasyon, nagkukulang ang mga baryang bente-singko, 
diyes, singko, at isang pera dahil itinatago?" sagot ni Gng. Rosales. 

"Ma, bakit po kailangang sa bangko mag-ipon?" balik tanong ni Donna. 

"Ano po ba ang tulong sa atin ng bangko, Ma?" tanong din ni Ding. 

"Sa bangko, mga anak, nadadagdagan ang pera ninyo dahil ito ay 
tumutubo. At saka ligtas pa ito," sagot ni Gng. Rosales. "Hindi lamang 
sa pag-aalaga ng ating pera ang tulong ng bangko. Pwede rin tayong 
umutang sa bangko para magkaroon ng sariling bahay at lupa, sasakyan, 
o pampuhunan sa negosyo. Kung maraming negosyo, dadami ang 
trabaho." 


Sammy 
NN Wt 
DY ilang 


"O, Ding, tatandaan mo ang sinabi ni Mama. Mag-iimpok tayo sa 
bangko. At saka, Ma, sasabihin po namin sa mga kaklase namin ang 
tungkol sa mga baryang dapat ibangko at ang magagandang nagagawa 
ng pagbabangko," sabi ni Donna. 

"Tama! Sabihin ninyo sa kanila para makatulong din sila sa hindi 
pagkulang ng barya at maranasan nila ang kabutihan ng pagbabangko," 
sabi ni Gng. Rosales. 

"Ma, nandito na po si Papa," pagbabalita ni Ding. 

"Papa, ba't napaaga ka yata?" tanong ni Gng. Rosales. 

"Maagang natapos ang seminar namin. At saka, nabanggit mo kanina 
ang pagpunta sa bangko," sagot ni G. Rosales. 

"Narito na rin lang ang Papa nyo, magpunta na tayo sa bangko," 
yaya ni Gng. Rosales. 


Sibika at Kultura 3 


Aralin 4 - Magtipid ka Pinoy! 
Batayang Mensahe : Pagtitipid tungo sa magandang bukas 


Kaisipang Pokus : Ang pagtitipid ay magandang kaugalian ng 
mga Pilipino na dapat ipagpatuloy. 


Kapag ang pagtitipid ay nasa isipan at 
damdamin habang bata pa, inaasahang 
may pag-unlad sa hinaharap 

Bilang ng Araw ng Pagtatalakay : 1 araw 


Layunin: 


e Naipagpapatuloy ang magagandang kaugaliang Pilipino tulad ng pagtitipid 
e Naisasagawa ang pagtitipid upang umunlad sa hinaharap 


Paksang Aralin 
Katangi-tanging ugali ng mga Pilipino 


Sanggunian : PELC3p.3 
Sibika at Kultura 3, Milambiling, pp. 168-170 
Mga Kagamitan : mga larawan ng mga Pilipino ng iba't ibang 


pangkat - Cebuano, Tausug, Ifugao, Ibanag, mga 
larawan na nagpapakita ng iba't ibang kaugaliang 
Pilipino 


Pamamaraan: 
Panimulang Gawain 


1. Muling ipaawit ang napag-aralang awit sa aralin 3 tungkol sa mga 
magagandang kaugalian ng mga Pilipino. 

2. Pagmasdan ang mga larawan. 
Itanong sa mga bata ang mga sumusunod: 


Ano ang isinasaad ng bawat larawan? 

Alin sa mga ito ang patuloy ninyong isinasagawa? 
Alin ang nagpapakita ng kaugaliang pagtitipid? 
Bakit kailangan ang pagtitipid? 


2. 2 2 


Sibika at Kultura 3 


Panlinang na Gawain 
Paglalahad 
Ipabasa ang tula sa mga bata at awitin sa himig ng "Ako'y Isang Pinoy." 


Ako'y isang Pinoy 
Sa puso't diwa 
Maganda ang ugali 
Sa kilos at gawa 


Magalang at mapagmahal 
Lalo na sa matatanda 
Ang lahat din ng bagay 
Tinitipid na sadya 


Refrain: 

Pagtitipid isagawa na 
Upang umunlad 

Ang ating buhay 
Halika na mga katoto 
Magtipid na tulad ko 
Siguradong aasenso 
Ang buhay mo. 


Pagtatalakay 


Ano ang naramdaman mo habang umaawit? 

Anong kaugalian mayroon ang bata sa awit? 

Ibig mo bang tularan ang bata sa awit? Bakit? 

Anu-ano ang maaari ninyong tipirin? 

Bakit mahalaga na habang bata pa lamang ay marunong nang 
magtipid? 


aron> 


Pangwakas na Gawain 
Paglalahat 


Gabayan ang mga batang mabuo ang kaisipang ang pagtitipid ay 
magandang kaugaliang Pilipino na dapat ipagpatuloy. 


Kapag ang pagtitipid ay nasa isipan at damdamin habang bata pa ay 
inaasahang may pag-unlad sa hinaharap. 


Sibika at Kultura 3 


Paglalapat 


Sabihin kung ano ang dapat gawin upang matipid ang mga sumusunod. 
(Tumawag ng mga bata.) 


Uniporme at sapatos Kuryente 


Bag, papel, lapis tubig 


Perang baon sa eskwela 


Pagtataya: 
Dugtungan ng sariling saloobin ang bawat pangungusap. 


1. Ipagpapatuloy ko ang mga kaugaliang Pilipino upang ako ay 
ng mga magulang ko. 
2. Iniingatan ko ang mga kagamitan ko sa paaralan dahil 


3. Gumagamit ako ng tabo at timba sa paliligo para 


4. Nagtitipid ako upang sa hinahanap. 
5. Ihuhulog ko sa bangko ang perang naipon ko upang 


Takdang Aralin: 


Gumawa ng pangako tungkol sa pagtitipid ng iyong pansariling kagamitan. 


Sibika at Kultura 3 


Aralin 5 - Responsableng Pangungutang Isaisip! 
Batayang Mensahe : Paggamit sa kapaki-pakinabang na layunin 


Kaisipang Pokus : Ang perang inutang ay dapat gamitin sa 
kapaki-pakinabang na layunin 


Bilang ng Araw ng Pagtatalakay : 1 araw 
Layunin: 


e Naipaliliwanag ang kahalagahan ng paggamit ng perang inutang sa kapaki- 
pakinabang na layunin 


Paksang Aralin 
Katangi-tanging ugali ng mga Pilipino 


Sanggunian : PELC3p.2.4 
Mga Kagamitan : Comics Strip ng Bangko Sentral ng Pilipinas 
Pamamaraan: 
Panimulang Gawain 
1. Pagsasanay 


Buuin ang Circle Organizer sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga 
paraan ng pagtitipid ng nasa kahon. 


kuryente 


pagkain Paano mo 
ako titipirin? 


notebook 


2 


Sibika at Kultura 3 


Pagganyak 
(Itanong sa mga bata) 


Kapag walang pera ang nanay ano ang remedyong ginagawa niya 
upang may magastos? 


Posibleng sagot: 


Nagsasanla ng alahas 
Nangungutang 


Nakakita na ba kayo ng Credit Card? Ano ang alam ninyo tungkol sa 
credit card? 


Ipabuo sa mga bata ang semantic web. 


Credit Card 


Panlinang na Gawain 
Paglalahad 


Pagbasa ng Comics Strip 
Ang Halaga ng Pagporma 


Pagtatalakay 


Pons 


Paano nagkaroon ng bagong sapatos si Billy? 

Ano ang paliwanag ng ama ni Manny tungkol sa pangungutang? 
Sino kina Billy at Manny ang iyong tutularan? Bakit? 

Ano ang aral na hatid ng kuwento? 


Sibika at Kultura 3 


Pangwakas na Gawain 
Paglalahat 


Sa anu-anong kapaki-pakinabang na bagay maaaring gamitin ang perang 
inutang? 


e Gawing puhunan sa maliit na negosyo 

e Ibili ng mga kailangan lamang 

e Gamitin sa pag-aaral 

Paglalapat 

Ipabasa ang sitwasyon sa mga bata 
Nalalapit na ang pista sa barangay nila Flor de Luna. Ibig ng nanay niya na 
maghanda ngunit wala silang pera. Ang balak ng nanay ni Flor ay mangutang 
upang gastahin sa paghahanda. Ayaw naman ng tatay niya na mangutang 
dahil bukod sa may tubo na masisira pa ang badyet nila sa araw-araw kapag 
nagbabayad na sila. 
Tulungan natin silang magdesisyon sa suliranin nila. 


Ilahad natin ang mga epekto ng pangungutang at di pangungutang. 


LO ALO 


Di Mangungutang Mangungutang 


Sibika at Kultura 3 


Pagtataya: 


Isulat sa bawat kahon ang maaaring paggamitan ng perang inutang. 


Takdang Aralin: 


Mag-interbyu ng kasambahay tungkol sa naging karanasan nila sa 
pangungutang at itanong kung paano nila ginamit ang pera. 


Sibika at Kultura 3 


SI MANNY AY MAHILIG 
MAG-BASKETBALL. 
BINANSAGAN SIYANG 
"SPEEDY" MANNY SA 
PALARUAN DAHIL SA BILIS 
NIYANG MAGLARO. 


HANEP SA PORMA ANG 
BAGO MONG RUBBER 
SHOES! 


ISANG ARAW SA ENSAYO 
NG KANILANG KOPONAN 
SA ESKLIWELA... 


MAY KAMAHALAN 
‘TO. GINAMIT NI 
DADDY ANG CREDIT 
CARD N'YA... 


PERO IBABAWAS 
UNTI-UNTI SA 
ALLOWANCE 
KO. 


SAN UN 


Sinulat ni: Ben Alcantara 
Guhit ni: Frank Valdez 
Inayos nina: Archie Yumul, Dennis Catacutan, Mark Casul 
Tumulong sa Produksyon: Mila Soriano 


Sibika at Kultura 3 


PAPABILI DIN 
AKO NG 
GANYAN! 


SIKAT NA 
MANLALARO SA NBA 
ANG NAG-ENDORSO 


À | 1 NITO SA TV. 


PAGDATING SA BAHAY 
KASAMA ANG KAPATID NA 
SI LIRA, KINAUSAP AGAD 
NI MANNY SI ALING 
DOLLY, ANG KANYANG INA. 


KAILAN LANG NATIN 
BINILI YANG 
GINAGAMIT MO AH. 


MOMMY, IBILI 
PO NINYO AKO 
NG BAGONG 
RUBBER SHOES! 


ANAK, WALA SA GANDA AT 
PORMA NG GAMIT ANG 
PAGLALARO NG BASKETBALL, 
NASA TEAMWORK AT 
TAMANG ENSAYO ITO. 


Sibika at Kultura 3 


PERO MOMMY, SABI NI 
BILLY SIKAT NA MANLALARO 
SA NBA ANG NAG-ENDORSO 
NITO SA TV! 


MGA BATANG ITO, NAGPAPADALA 
SA PANG-AKIT NG MGA 
PATALASTAS SA TV AT SA MGA 
GAMIT NA MAY KILALANG 
PANGALAN... 


g SA PAMIMILI NG GAMIT, 
MAINAM NA SINUSURI ANG 


MGA PAGPIPILIAN, AT 
PINAGHAHAMBING ANG TIBAY 


AT PRESYO NITO. 
GUSTO KO LANG PONG 


SUMABAY SA PORMA NG 
MGA TEAMMATES KO PARA i 
HINDI NAMAN AKO 

AN. 


O AYAN NA ANG DADDY MO. 
PAKINGGAN NATIN KUNG 
ANONG SASABIHIN NIYA. 


Sibika at Kultura 3 


PAGKATAPOS MAIBIGAY NI MANNY ANG 
TSINELAS AT MAIPALIWANAG KAY 


MANG FRANK ANG KANYANG GUSTO... ANAK WALA SA BADYET NATIN 


ANG PAGBILI NG RUBBER SHOES. 

SINISIKAP NATING MAGKAROON 

NG TIMBANG NA BADYET PARA 
TAYO MAKAPAG-IMPOK... 


MAY NAKALAANG PERA 
LAMANG SA ATING 
MGA KAILANGAN. 


x 


T 
ANG CREDIT CARD AY ISANG PARAAN NG 
PAG-UTANG. ANG PERANG INUTANG AY 
ANG DADDY PO NI 
BILLY GINAMIT ANG DAPAT GINAGAMIT SA MAHALAGANG 


PANGANGAILANGAN. 
CREDIT CARD NIYA. ANAK, DAPAT MONG MALINAWAAN ANG 


KAIBAHAN NG GLISTO SA KAILANGAN. 


NAUUNAWAAN KO 
PO DADDY. 


i 
PERO NASA BADYE 
NATIN ANG PAG- 
ATTEND MO SA 
BASKETBALL CLINIC NG 
PABORITO MONG 
KOPONAN SA PBA... 


KUNG MINSAN, DAHIL SA 
KAKONTIAN NG 
NAPAGKUKLINAN, 
KAILANGANG GUMAWA TAYO 
NG PAGPILI... 


KAYA MAMILI KA, 
BAGONG RUBBER SHOES 
O BASKETBALL CLINIC? 


Sibika at Kultura 3 


KUNG RUBBER SH AN BASKETBALL CLINIC q 
PIPTLEN KO, Ok ANG 7 NA, DADDY, GUSTO 
KO PONG MATUTUHAN 


PORMA KO SA TEAM. PERO f 
KUNG BASKETBALL CLINIC ANG GALAW NG MGA 
IDOL KONG ASTIG! 


BUBUTI ANG LARO KO! 
| S N 2 
49 


IN MABILIS ANG LARO KAPAG SI "SPEEDY" 


c7 MANNY ANG MAY DALA NG BOLA. 
YAN ANG MAINAM KAY MANNY. MABILIS | MAGALING SIYANG LIMAGAW, MAGPASA O 
UMUNAWA AT SUMLISLINOD SA PANGARAL MAG-SHOOT. LALO SIYANG HLIHLISAY 
NG MAGLILANG. KAYA BILANG MANLALARO, PAGKATAPOS NG BASKETBALL CLINIC. 
MABILIS DIN SIYANG MATUTO DAHIL 
NAKIKINIG SA MGA TAGUBILIN NG 
KANYANG COACH. 


MAY NATUTUHAN NAMAN 
SI MANNY SA PAGGAWA 
AT SA SUMUNOD NG MATALINONG 
NA ENSAYO NG PAGPILI. TULOY ANG 
KOPONAN NILA ASENSO NIYA SA 
\ NAKAHILIGANG SPORTS. 


I PINAPILI DIN AKO NG 
DADDY KO. HULING HIRIT 
NA RAW ANG GUSTO KO. 
"NO DEAL" NA ANG PAG- 
ATTEND SA BASKETBALL 
CLINIC. 


HLILI NA NANG MAISIP NI 
BILLY ANG HALAGA NG 
PAGKAKATAON NG 

d KANYANG PAGPORMA. 


Sibika at Kultura 3 


Talasalitaan 


ALLOWANCE - Ang baong pera na ibinibigay ng 
magulang sa mga anak na nag-aaral araw-araw o linggo-linggo 


BADYET - Plano ng paggasta na kung saan makikita 
ang kinita, gastusin at impok 


KAKONTIAN - Ang kalagayan na kung saan ang mga 
kailangan ng tao ay higit na malaki kaysa magagamit na 
napagkukunan na tutugon sa kanilang kailangan 


KAILANGAN - Mga pangunahing pangangailangan upang mabuhay, tulad ng 
pagkain, tirahan, damit at pangangalaga sa kalusugan 


CREDIT CARD - Ito ay kard na yari sa plastik na iniisyu ng 
bangko o iba pang kumpanyang nagpapautang at nagagamit 
para makapamili ng mga bagay ngayon upang mabayaran sa 
ibang araw sa hinaharap 


HALAGA NG PAGKAKATAON - Ang minamahalagang pagkakataon o 
kapalit na nawala o ibinigay kapag gumawa ng pagpili 


ımPoK - Perang itinabi para sa hinaharap na paggamit 


NAPAGKUKUNAN - Mga bagay na ginagamit sa paggawa ng produkto o serbisyo. 
Ang apat na uri ng napagkukunan ay paggawa, lupain, kapital at pag-eentreprenur. 
Ang perang kabayaran sa paggawa ay suweldo; sa lupain ay paupa; sa kapital ay 
interes; at sa pag-eenteprenur ay patubo 


PAG-EENTREPRENUR - Ang kakaibang katalinuhang taglay ng ilang tao sa 
paghanap at pagkuha ng pakinabang sa mga bagong pagkakataon sa negosyo at sa 
paglinang ng mga bagong produkto o ng bagong paraan sa paggawa ng mga bagay 


TIMBANG NA BADYET - Pagbabadyet na kung saan ang halaga ng perang kinikita ay 
katumbas ng halaga ng gastusin at impok 


Sibika at Kultura 3 


Mga Dapat 


Pag-isipan 2 


e Kaugnayan sa paggasta ng pagkakaiba 
ng gusto sa kailangan 


. Wastong paggamit ng credit card 


* Kung bakit kailangang gumawa ng 
pagpili ang tao 

* Ano ang halaga ng pagkakataon ng 
rubber shoes na pinabili ni Billy? 
Nakagawa ka ba ng pagpili kamakailan? 


Ano ang halaga ng pagkakataon ng 
iyong pinili? 


Mga salin sa Pilipino ng mahahalagang 
katawagan o termino sa English 
1. allowance - panggastos o baong pera 
2. balanced budget - timbang na badyet 
. budget - badyet 
. credit card - kard sa pag-utang 


. needs - mga kailangan 


. opportunity cost - halaga ng pagkakataon 


. Saving - impok 


. wants - mga gusto 


Sibika at Kultura 3 


Aralin 6 - Pag-iimpok Daan sa Kaunlaran 


Batayang Mensahe : Maraming paraan upang makamit ang 
mithiin 
Bilang ng Araw ng pagtalakay : 1 
Layunin 
e nasasabi na ang maunlad na pamumuhay ay mithiin ng mga Pilipino 


e naisasagawa ang iba't ibang paraan ng pag-iimpok 


Paksang Aralin 
Pag-iimpok daan sa kaunlaran 


Sanggunian : ELC 3, p.6 1.1 
Mga Pagsubok Pangkaalaman sa Makabayan pp. 159-162 
Akda ni Violeta R. Roson 
Mga Kagamitan: Larawan 
Pamamaraan 
Panimulang Gawain 
1. Pagganyak 


Ano ang mga pangarap mo? 
Isulat sa kahon ang mithiin mo sa: 


Sarili Kapwa 


Bansa 


Ano ang dapat mong gawin upang makamit mo ang iyong mga mithiin? 


Sibika at Kultura 3 


Panlinang na Gawain 


Paglalahad 
Basahin sa mga bata ang maikling talata 


Bawat isa ay may pangarap o mithiin sa buhay. Ang kasipagan, 
pagtitiyaga, pagsisikap at pagtitipid ay makatutulong upang makamit ang 
ating mga pangarap. Maging masipag sa trabaho, magsikap sa pag- 
aaral at maging matipid sa lahat ng bagay. Ingatan ang mga kagamitan 
upang tumagal ang kapakinabangan. Patayin ang ilaw, radyo o telebisyon 
kung walang gumagamit. Maglaba at mamalantsa ng maramihan. Baon 
sa eskwela ay huwag gastahin lahat at mag-ipon maski kaunting barya 
lang. Ipunin ang tubig na pinagbanlawan at magagamit mo pang muli sa 
paglilinis ng palikuran o pagdidilig ng halaman. Perang matitipid maaaring 
gamitin sa iba pang pangangailangan. Makatutulong ang pagtitipid upang 
makamit ang ating mga mithiin. 


Pagtalakay 
Itanong sa mga bata: 


1. Anu-ano ang mga saloobin na makatutulong upang makamit ang 
ating mithiin? 

2. Bakit kailangan tayong maging masipag sa trabaho at masikap sa 
pag-aaral? 

3. Anu-ano ang iba't ibang paraan ng pagtitipid? 

4. Ano ang ating naimpok kung tayo ay marunong magtipid? 

5. Paano makatutulong ang pag-iimpok sa pagkakamit ng mithiin? 


Paglalahat 
Ano ang mithiin ng bawat Pilipino? Paano makakamit ang mithiin natin? 
Gabayan ang mga bata na mabuo ang kaisipan na: 
Mithiin ng mga Pilipino ang maunlad na buhay. Makakamit ito sa 


pamamagitan ng pagsisikap, pagtitiyaga at pagsasagawa ng iba't ibang 
paraan ng pagtitipid o pag-iimpok 


Sibika at Kultura 3 


Pangwakas na Gawain 


Paglalapat 
Pangkatin ang mga bata sa tatlo. 
Bawat pangkat ay bubuo ng mga paraan ng pagtitipid upang makamit 
ang mga mithiin nila sa buhay. 


Gamit sa 
Pagkain 
paaralan 


Pangkat | 


Sibika at Kultura 3 


Pagtataya 


Isulat ang T kung ang pangungusap ay nagpapakita ng paraan ng pagtitipid 
upang makaimpok at M kung hindi nagpapakita. 


1. Hindi ko ginagasta ang lahat ng baon kong pera kapag rises. 


2. Maingat kong ginagamit ang aking krayola upang hindi maputol 
agad. 


3. Hindi ko pinupulot ang mga baryang nakikita ko. 

4.  Inihuhulog ko sa alkansiya ang mga baryang naipon ko. 

5. iniipon at ipinagbibili ko ang mga bote at mga lumang dyaryo 
namin. 

Takdang Aralin 


Gumawa ng komitment tungkol sa pag - iimpok 


Heograpiya, Kasaysayan at Sibika 4 


Aralin 1 - Pag-eentreprenur 


Batayang Mensahe : Ang pag-eentreprenur ay nakatutulong sa 
paghanap at paglinang ng bagong produkto 
o ng bagong paraan sa paggawa ng mga 
bagay. Ito ay mahalaga sa pag-unlad ng 
kabuhayan. 


Batayang Pagpapahalaga : Pagsisikap para Umunlad 
Bilang ng Araw ng Pagtalakay : 2 araw 
Layunin 
e Naipaliliwanag kung paano nakatutulong sa pag-unlad ng bansa ang 


pagpapabuti ng produkto ng mga rehiyon (PELC Il) 
e Nasasabi ang kahalagahan ng pag-eentreprenur sa pag-unlad ng 


kabuhayan 
Kagamitan : Ang Ekonomiks sa Kasalukuyang Panahon ph. 16-18 
Sibika at Kultura IV ph. 132-134, skit, retrieval chart 
Pamamaraan 
Panimulang Gawain 
Balik-aral 


Ipabuo ang retrieval chart tungkol sa Rehiyon ng Bikol. 


Retrieval Chart 


Lalawigan [Kabaerar] "Taps. 
. Albay 

b. Camarines Sur 

c. Camarines Norte 
. Masbate 
. Sorsogon 


. Catanduanes 


Produkto | Industriya 


Heograpiya, Kasaysayan at Sibika 4 


Pagganyak 
1. Ipaawit ang “Sarong Banggi” 


o. Sarong Banggi 


Sarong banggi, sa higdaan 
Nakadangog ako ning huni kan sarong gamgam 
Sa luba ko katorogan 
Bako pala kungdi simong boses palan. 


Dagos ako bangon si sakuyang mata iminuklat 


Kadtong kadikluman ako ay nangalag-kalag 
Si sakuyang mata pinasiring sa itaas 
Simong lawog nahiling kong maliwanag. 


2. Hatiin ang klase sa apat na pangkat. Bigyan ang bawat pangkat ng sobre 
na may pira-pirasong mapa ng Bikol. Bigyan sila ng panahon at mga 
alituntunin habang binubuo ang mapa. Itanong kung anong rehiyon ang 
nabuo nila. 


Panlinang na Gawain 
Paglalahad 


1. Ipasuri ang retrieval chart. 


Kabisera/ 
| Lungsod 
. Albay Legaspi Bulkan abaka, Pagsasaka, 
pili, niyog | Industriyang 
| pantahanan 
. Camarines Sur | Naga Kapatagan niyog, pili | Pagtatanim 
City 


Lalawigan Topograpiya | Produkto Industriya 


. Camarines Norte | Daet Tangway abaka, Pagsasaka, 


| 1 - | ginto | Pagmimina 
. Masbate Masbate | Pulo isda, Pangingisda, 
| baka Pagmimina 
e. Sorsogon Sorsogon | Pulo isda, Pangingisda 
Pa a. | __| hipon Ka 
f. Catanduanes Virac Pulo isda, 
abaka 


Heograpiya, Kasaysayan at Sibika 4 


2. Itanong: 

a. Bakit tinaguriang Rehiyon ng Abaka ang Bikol? 

b. Sang-ayon sa tsart, anu-ano ang dalawang pangunahing 
hanapbuhay ng mga tao rito? 

c. Anong produkto ng Bikol ang wala sa ibang rehiyon? Bakit kaya? 

d. Pinakikinabangan kaya ng mga taga-Bikol ang kanilang likas na 
yaman? 

e. Paano sila nakatutulong sa ibang rehiyon? 


3. Papag-usapan ang kuwento ng dalawang Bikolanong umasenso 
dahil sa wastong pangangasiwa ng kanilang mga produkto. 
Mark - dahil sa paggawa ng mga minatamis na pili 
Troy - dahil sa kanilang koprahan 


4. Linangin ang mga salitang paggawa, kapital at pag-eentreprenur. 

e kapital - Ang mga pabrika, makina at traktora ay kapital. Ito rin 
ang tumutukoy sa puhunan ng isang entreprenur. 

e Paggawa - ang pisikal at mental na kakayahan ng tao na 
nakatutulong sa produksyon ng kapital at serbisyo. 

e Pag-eentreprenur - ang kakaibang katalinuhang taglay ng ilang 
tao sa paghanap at pagkuha ng pakinabang sa mga bagong 
pagkakataon sa negosyo at sa paglinang ng mga bagong produkto 
o ng bagong paraan sa paggawa ng mga bagay. 


5. Basahin natin ang isang skit. 
Si Mark ay isang negosyante. May pagawaan siya ng mga pili nut 
candies. Balak niyang magdala ng kanyang mga produkto sa Maynila 
pero di sapat ang kanyang puhunan. Hanggang isang araw, nagkita 
sila ng kanyang kumpareng Troy, na isa ring negosyante. 


Kumusta na pare. Balita ko 
medyo umuunlad na ang 
iyong negosyo. Ano ba 
ang ginawa mo? 


Nagdagdag ako ng mga 
trabahador at kaunting 
puhunan, pare. Nag-isip 
din ako ng iba pang 
produkto na gawa sa pili 
na makahihikayat sa mga 
tao para bumili. 


Heograpiya, Kasaysayan at Sibika 4 


f Alam mo pare, gusto ko sanang ` f Balak koring magdala ' 
magdala ng mga produkto ko sa ng mga paninda ko, 
Maynila. Kaya lang diko Kung payag ka, 
kakayanin ang upa ng pagsamahin natin ang 
sasakyang pang-deliver. Isa ating mga paninda at 
pa, kailangan ko ng mga ang pang-upa para 
delivery boy. Malulugi naman makabuo tayo ng 


ako pag umupa ako ng delivery malaki-laking 
\ truck. Wala na akong kikitain. puhunan, Di na tayo 


Æ 7 lugi roon fi 


May programa rin nga pala ang DTI \ 
na "One Town, One Product" o ang 
OTOP. Tungkol ito sa tanging 
produkto ng isang bayan na kapag 
nagsama-sama ang ilang 
negosyante, lalong lalaki ang 
| kanilang produksyon at kikitain 


Mula noong pinagsama nina Mark at Troy ang kanilang negosyo, 
naging matagumpay silang entreprenur. Lumaki ang kanilang 
produksyon at kita. Kung dati P500,000 ang kanilang puhunan ngayon 
ay milyon na dahil lamang napasok na rin nila ang pag-eexport. Naging 
huwaran sila ng iba pang negosyante. 


6. Pag-usapan ang skit. 

e Anoang suliranin ni Mark? 

e Sino ang nakatulong sa kanya at paano siya natulungan nito? 

e Bakit pumayag si Mark sa mungkahi ni Troy? 

e Sa papaanong paraan umunlad ang kanilang negosyo? 

e Ano ang OTOP? Malaki ba ang naitutulong nito sa mga bayan at 
mga negosyante? Paano ito nakatutulong sa mga negosyante? 

Pangwakas na Gawain 
Paglalahat 


Gabayan ang mga bata na mabuo ang paglalahat. 


e Ano ang pag-eentreprenur at ang kahalagahan nito? 


Heograpiya, Kasaysayan at Sibika 4 


Paglalapat 


Paano nakatutulong sa mga taong nasa ibaba ang pagiging entrepreneur? 


aron> 


Mga may-ari ng sari-sari store 

Ang may maliit na pagawaan ng bagoong 

Ang gumagawa ng mga bagong kotse 

Mga gumagawa ng makinarya para sa pabrika 

Mga tumuklas ng bagong gamit sa agham at teknolohiya 


Pagpapahalaga 


Kung ikaw ay isang entreprenur, anong kaugalian ang dapat mong 


tagl 


Pagtataya 


ayin para tangkilikin ng mga tao ang iyong produkto? 


Sabihin kung Tama o Mali ang mga kaisipang nasa ibaba. Isulat ang T kung 
Tama at M kung Mali. 


1. 


2. 


10. 


Ang kapital at ang pisikal at mental na kakayahan ng tao ay kailangan 
para maging matagumpay na entreprenur. 

Ang entreprenur ay mga taong may natatanging kakayahan na 
makahanap at makakuha ng pakinabang sa mga bagong 
pagkakataon sa negosyo. 

Ang entreprenur ay lumilinang ng mga bagong produkto o ng bagong 
paraan sa paggawa ng mga bagay. 

Ang pag-eentreprenur ay nakatutulong upang gumanda ang 
kabuhayan ng mga taong sangkot dito. 

Ang pag-eentreprenur ay nakalilikha ng bagong hanapbuhay at 
magandang pagkakataon para umunlad. 

Ang produktong mula sa pili ay nakakapagbigay ng hanapbuhay di 
lamang sa mga taga-Bikol kundi maging sa mga taong nagbebenta nito. 
Ang mga produktong yari sa abaka ay nakatutulong sa buong bansa. 
Ang karneng baka sa Masbate ay isang masustansyang sangkap 
sa hapag-kainan ng pamilyang Pilipino. 

Ang "One Town, One Product" o ang OTOP ay programang 
tumutulong upang lumaki ang produksiyon at kita. 

Ang pagtutulungan ng bawat rehiyon ay sangkap sa pag-unlad ng 
kabuhayan ng bansa. 


Takdang Aralin 
Magtala ng mga sikat na entreprenur sa inyong lugar. 


Heograpiya, Kasaysayan at Sibika 4 


Aralin 2 - Kahalagahan ng Pagtitipid sa mga Yaman ng Bansa: 
Kahulugan ng Pag-unlad 


Batayang Mensahe : Ang pag-unlad ay hindi lamang 
nangangahulugan ng paglago kundi 
pati yaong nagbibigay pakinabang sa 


nakararami 
Batayang Pagpapahalaga :. Pagtitipid at Pag-iimpok 
Bilang ng Araw ng Pagtalakay : 2araw 


Layunin 


e Naipaliliwanag ang kahalagahan ng pagtitipid sa mga yaman ng bansa 
(PELC II.5.3) 

e Naipaliliwanag kung bakit ang pag-unlad ay hindi lamang 
nangangahulugan ng paglago kundi pati yaong nagbibigay pakinabang 
sa nakararami 


Kagamitan : Sibika at Kultura ph. 132-134 ni Carolina P. Danao 
cassette tape 
Pamamaraan 
Panimulang Gawain 
Balik-Aral 


Piliin ang mukha na nagpapahayag ng tapat mong damdamin sa mga 
sumusunod na sitwasyon. 


a. Maraming nahuhuling isda sa ilog at dagat. 


OOO 


Illegal logging ang sanhi ng flashflood. 


OGE 


Heograpiya, Kasaysayan at Sibika 4 


c. Pinapalitan agad ang mga pinutol na kahoy. 


@ 
Q> 
© 


d. Maraming naninirador ng ibon. 


© 
3 


e. Masama ang pagkakaingin. 


O 
3 
DO 


Pagganyak 
a. Iparinig ang tulang "Ano ang Aming Kinabukasan Itay?" 


Ang sabi mo Itay sa bundok makikita 
Mga punongkahoy, mga ibon at prutas 
Bakit kalbo naman ang mga bundok 
Nasaan ngayon kayamanan nitong dulot? 


Ang sabi mo itay sa ilog dumadaloy 

Mga yamang-dagat malayang lumalangoy 
Bakit maitim at marumi naman ang ilog 
Nasaan ngayon isdang malusog? 


Ang sabi mo itay dito'y malalanghap 
Ang sariwang hangin ating hinahanap 
Bakit ngayon ang hangin ay mausok 
Napakarumi sa iba't ibang sulok? 


Hindi namin maintindihan Itay 
Ang sinasabi mong uri ng buhay 
Ang kagandahan ng kapaligiran 
Kung iyan nga'y katotohanan. 


Ngunit sa tingin namin kabaliktaran 
Halos ubos na ang likas na yaman 
Paano kaming mga bata Itay 

Ano ang aming kinabukasan? 


Heograpiya, Kasaysayan at Sibika 4 


b. Talakayin ang mensahe ng tula. 


e Ano ang napansin ng bata sa kanyang kapaligiran? 

e Bakit hindi niya maintindihan ang uri ng buhay na sinasabi ng kanyang 
tatay? 

e Bakit niya sinasabing wala na ang kanilang kinabukasan? 


Panlinang na Gawain 


1; 


Sabihin: 

Batay sa napakinggan ninyong tula, bakit nagkaroon ng ganitong problema 
sa kapaligiran? Saan napunta ang kayamanang idinudulot ng 
kabundukan? Ng ilog? Ng sariwang hangin? Paano natin maiiwasan ang 
mga ito? 


Mga bata, ang ating aralin ay tungkol sa kahalagahan ng pagtitipid. Anu- 
ano ang gusto ninyong malaman? Magkakaroon tayo ngayon ng panel 
discussion. 


Panel discussion ng mga bata tungkol sa kahalagahan ng pagtitipid. 

e Paupuin sa harapan ng klase ang mga kasapi ng bawat pangkat na 
nahirang na tagapagsalita 

e Pag-uulat ng kinatawan ng bawat pangkat. 


Talakayan tungkol sa kahalagahan ng pagtitipid. 

a. Paano kayo makapagtitipid sa paggamit ng tubig? Ng enerhiya? Ng 
iba pang likas na yaman tulad ng mga punongkahoy, hayop at mga 
isda? 

b. Magkakaroon kaya tayo ng malaking produksiyon ng mga pagkaing 
lata at mga yamang nakukuha sa lupa? 

c. Ano kaya ang maaaring maging epekto nito sa kabuhayan ng ating 
bansa? Makinabang kaya ang nakararami sa atin? Masasabi ba 
nating makatutulong sa paglago ng kabuhayan ang pagtitipid sa mga 
yaman ng bansa? 


Posibleng sagot ng mga bata sa kahalagahan ng pagtitipid. 

e Lalong lalaki ang produksiyon at kita ng pamahalaan. 

e Marami ang makapag-iimpok. 

e Hindi mababawasan ang pera ng gobyerno sa pagsasaayos ng mga 
pinagkukunang yaman. 


Heograpiya, Kasaysayan at Sibika 4 


Pangwakas na Gawain 
Paglalahat 
Bakit mahalaga ang pagtitipid ng mga yaman ng bansa? 
Pagpapahalaga 


Papagsulatin ang mga bata ng mga slogan tungkol sa kahalagahan ng 
pagtitipid. 


Hal.:| Ang pagtitipid ay kailangan 
para sa kaunlaran ng bayan. 


Paglalapat ng Kasanayan 
Ano kaya ang maaaring mangyari sa kabuhayan ng ating bansa kung hindi 


tayo magtitipid sa paggamit ng yaman ng bansa? Isulat sa box o kahon ang 
inyong mga sagot. 


Kahalagahan ng 


Pagtitipid ng 
Yaman ng Bansa 


Pagtataya 


Sumulat ng 2-3 pangungusap na nagpapaliwanag kung bakit mahalaga ang 
pagtitipid ng mga likas na yaman. 


Heograpiya, Kasaysayan at Sibika 4 


Aralin 3 - Pangunahing Likas na Yaman at Yamang-tao ng Bansa: 
Mga Paraan ng Pagtitipid sa Paggamit ng Likas na Yaman 


Batayang Mensahe : Maraming paraan ng pagtitipid ang 
magagawa natin para tumagal ang 
kapakinabangan ng mga likas na yaman. 


Batayang Pagpapahalaga : Pagtitipid at Pag-iimpok 
Bilang ng Araw ng Pagtalakay : 2 araw 
Layunin 


e Naiisa-isa ang mga pangunahing likas na yaman at yamang tao ng bansa 
(PELC II.A.5.1) 

e Natatalakay ang mga paraan ng pagtitipid sa paggamit ng mga likas na 
yaman ng bansa 


Kagamitan : Sibika at Kultura 4 ph. 132-134 ni Carolina P. Danao 
Kabayan 3 ph. 104 at ph. 112, tsart ng tula at Factstorming 
Web, cassette recorder, tape 


Pamamaraan 
Panimulang Gawain 
Pagganyak 


Basahin ang tula nang sabay-sabay at isakilos ang damdaming isinasaad 
nito. 


Kaming mga bundok, tubig, hangin ay malungkot 
Di binibigyang halaga, pagmamahal at pagkalinga 
Kung abusuhin ng tao sa aming paligid 

Walang hunos dili at walang patumangga. 


Gumising na mga katoto bago maging huli ang lahat 
Darating ang araw na iyong malalasap 

Gawaing masama sa biyaya ng Maykapal 

May kapalit na parusa tiyak magsisisi ka 


Note: Adopted from MAKABAYAN 3, akda ni Violeta R. Rozon ng Makati 


Heograpiya, Kasaysayan at Sibika 4 


Panlinang na Gawain 
Paglalahad 


Sagana ang Pilipinas sa likas na yaman. Matatagpuan ang mga ito sa 
ating lupa at katubigan. Pakinggan natin ang tulang ito: 


GS, DAGAT, DAPAT MAARUGA 


Sa dagat nagmumula 
Biyaya ng Diyos na sagana 
Tulad ng maraming isda 
Pagkain ng ating pamilya. 


Iwasan ang paggamit ng dinamita 

At pagsira sa pugad ng isda 

Iwasan din ang paglason sa kanila 
@1 Ang dagat ay dapat nating maaruga. 


Itanong: 
e Anong likas na yaman ang binabanggit sa tula? 
e Ano ang kahalagahan ng pag-aaruga sa dagat? 


2. Sabihin: Mayroon akong Factstorming Web. Makikita rito ang mga 
potensyal na ideya na ating pag-aaralan. Sagutin ang mga 
tanong: 

e Anu-ano ang mga natural na pinagkukunang-yaman? 
e Anu-ano ang mga bumubuo sa bawat pinagkukunang-yaman? 
e Magbigay ng halimbawa ng bawat isa. 


Manggagawa 
CZ 


Mangingisda 


Yamang-lupa 


Yamang-tao 


Mga 
pinagkukunang- 
yaman ng 


Anyong-tubig 


Heograpiya, Kasaysayan at Sibika 4 


e Anong pakinabang ang nakukuha natin sa mga anyong-lupa? sa mga 
anyong-tubig? 

Sagot: mga halaman, hayop, mineral, luwad: isda, sigay, korales, kabibe, perlas 

e Anu-anong katangian ang dapat taglayin ng yamang-tao? 

Sagot: may mga kasanayan at magandang saloobin at pagmamahal 
sa paggawa 

e Bakit kailangan ang ganitong kasanayan? 

e Bilang nakikinabang sa pinagkukunang-yaman ng bansa, ano ang 
dapat nating gawin para di agad maubos at tumagal ang 
kapakinabangan nito? 

Sagot: 

e Panatilihing malinis ang mga ilog at tubig 

e Palitan ang mga pinutol na kahoy 

e Humuli ng mga isda sa wastong paraan 

e Gamitin ang mga lumang gulong ng sasakyan pamalit sa 
nasirang coral reefs o mga tirahan ng isda 

e Magtanim ng kawayan, ipil-ipil at iba pang punongkahoy na mabilis 
tumubo at lumago. 

e Gamiting pataba ang mga organiko o compost. 

e Kung pinangangalagaan at pinag-iingatan ang mga pinagkukunang- 
yaman, ano ang magiging epekto nito sa ating pansariling kabuhayan 
at sa ating bansa? 

Sagot: 

e Lalaki ang produksyon ng bansa. 

e Magkakaroon ng malaking kita. 

e Mababawasan ang gastusin ng gobyerno sa pangangalaga ng 

mga likas na yaman. 
e Uunlad ang kabuhayan ng pamilya at ng bansa. 
3. Alam na ninyo ang iba't-ibang pinagkukunang-yaman ng bansa. Anu- 

anong paraan naman ang gagawin ninyo upang di masira at maubos 
ang mga ito? Isulat ang mga sagot sa wheel map. 


Mga Paraan 
para di Masira 


o Maubos ang 
mga Likas na 
Yaman 


Heograpiya, Kasaysayan at Sibika 4 


Pangwakas na Gawain 
Paglalahat 


Gabayan ang klase sa pagbibigay ng paglalahat. 


Marami tayong likas na yaman na nakatutulong sa pag-unlad ng bansa kaya 
dapat itong pagyamanin upang tumagal ang kapakinabangan nito. 


Paglalapat 


Saan matatagpuan ang mga likas na yaman? Pagtambalin ang Hanay A at 
Hanay B. Isulat ang titik ng tamang sagot sa patlang. 


A B 
1. ginto a. karagatan 
2. korales b. lawa 
3. punungkahoy c. ilalim ng lupa 
4. balyena d. dagat 
5. ibon e. bundok 


Sumulat ng tatlong paraan para maiwasan ang pagkaubos ng mga likas na 
yaman ng bansa. 


Pagpapahalaga 


Ang ating kapaligiran ay parang tao rin na may damdamin. Paano natin siya 
gagamitin na may pag-iingat upang makatulong sa ekonomiya ng bansa? 


Pagtataya 


Sumulat ng isang talata na binubuo ng 2-4 pangungusap kung paano 
makatitipid sa paggamit ng mga likas na yaman. 


Heograpiya, Kasaysayan at Sibika 4 


Aralin 4 - Pangangalaga at Pagtitipid sa Pinagkukunang-yaman 


Batayang Mensahe : Ang pangangalaga o pagtitipid sa 
pinagkukunang-yaman ay nakatutulong sa 
paglago ng kabuhayan tungo sa kaunlaran 
ng bansa. 


Batayang Pagpapahalaga : Pagtitipid at Pag-iimpok 
Bilang ng Araw ng Pagtalakay : 2 araw 
Layunin 
e Natatalakay kung paano nakatutulong sa pag-unlad ng bansa ang 
pangangalaga at pagtitipid sa pinagkukunang-yaman. (PELC II.A.5.2) 


e Nasasabi na ang pangangalaga sa pinagkukunang-yaman ay 
nakatutulong sa paglago ng kabuhayan tungo sa kaunlaran ng bansa 


Kagamitan : tape ng "Kapaligiran" ng Asin, cassette recorder, larawan 
ng magagandang kapaligiran 
Pamamaraan 
Panimulang Gawain 
Balik-aral 


Balik-aralan ang mga likas na yaman at yamang-tao ng bansa. 
Punan ang tree diagram ng hinihinging datos. 


MGA PINAGKUKUNANG-YAMAN 
MGA LIKAS NA YAMAN 


Anyong-tubig Anyong-lupa 


Mga Yamang Di-Nauubos 
1. 


2. 


Heograpiya, Kasaysayan at Sibika 4 


Pagganyak 


Hatiin ang klase sa apat na pangkat. Bigyan sila ng mga ginupit na larawan 
at ipabuo ito sa loob lamang ng tatlong minuto. Sabihin na ang unang pangkat 
na makabubuo ng larawan ay papadyak at papalakpak ng tatlong beses at 
sila'y sisigaw ng yahoo! 


Mabubuong larawan: bundok, burol, ilog, dagat, lawa, kagubatan 


e Itanong kung ano ang nabuo nilang larawan at kung ano ang masasabi 
nila tungkol dito. 
e Ano kaya ang magiging kaugnayan nito sa ating bagong aralin? 


Panlinang na Gawain 
Paglalahad 


Iparinig ang awiting KAPALIGIRAN. 
Sabihin: Pakinggan ang sinasabi ng mang-aawit na "Asin" sa awiting 
"Kapaligiran." 


77 KAPALIGIRAN 


Wala ka bang napapansin 
saiyong kapaligiran 
Kay dumi na ng hangin 
Pati na ang mga ilog natin. 


Refrain 1: 
Hindi nga masama ang pag-unlad 
At malayu-layo na rin ang ating nararating 
Ngunit masdan mo ang tubig sa dagat 
Dati'y kulay asul ngayo'y naging itim 


Ang mga duming ating ikinalat sa hangin 
Sa langit huwag na nating paabutin 
Upang kung tayo'y pumanaw man 
Sariwang hangin sa langit matitikman. 


Refrain 2: 
Mayroon lang akong hinihiling 
Sa aking pagpanaw sana ay tag-ulan 


Heograpiya, Kasaysayan at Sibika 4 


Gitara ko ay aking dadalhin 
Upang sa ulap na lang tayo magkantahan 
Ang mga batang ngayon lang isinilang 
May hangin pa kayang matitikman 
May mga puno pa kaya silang aakyatin 
May mga ilog pa kayang lalanguyan. 


Refrain 3: 
Bakit di natin pag-isipan 
Ang nangyayari sa ating kapaligiran 
Hindi nga masama ang pag-unlad 
Kung hindi nakakasira ng kalikasan 


Darating ang panahon mga ibong gala 
Ay wala nang madadapuan 
Masdan mo ang mga puno dati ay kay tatag 
Ngayo'y namamatay dahil sa ating kalukohan 


Refrain 4: 

Lahat ng bagay na narito sa lupa 
Biyayang galing sa Diyos kahit noong ika'y wala pa 
Ingatan natin at huwag sirain pa 
Pagkat pag kanyang binawi 
Tayo'y mawawala na. 


Itanong: 


Anu-anong pagbabago ang napansin ng mang-aawit sa ating kapaligiran? 
Bakit kaya nangyayari ang mga ito? 

Anu-anong bagay ang kanyang kinatatakutan na maaaring mangyari sa 
mga darating pang henerasyon? 

Anong mensahe ang ipinararating nito sa atin? 

Ano ang maaaring mangyari kapag hindi natin pinangalagaan ang ating 
pinagkukunang-yaman? 


Heograpiya, Kasaysayan at Sibika 4 


Ipakita ang sanhi at bunga sa isang FISHBONE DIAGRAM. Isulat sa itaas 
na mga kahon ang sanhi at ang magiging bunga nito sa ibabang mga kahon. 


Ano ang maaaring 
mangyari kapag 
pinabayaan natin 
ang kalikasan? 


BUNGA | | | 


Hal.: Sanhi - Paggamit ng dinamita sa pangingisda 
Bunga - Mamamatay ang maliliit na isda. 


e Kung ang kapaligiran ay pangangalagaan at pag-iingatan, ano ang 
magiging epekto nito sa ating pansariling kabuhayan at sa ating bansa? 


Inaasahang Sagot: 


a. Magkakaroon ng malaking produksyon at lalaki ang kita. 

b. Mababawasan ang gastusin ng gobyerno sa pangangalaga ng mga 
pinagkukunang-yaman. 

c. Uunlad ang buhay ng pamilya at ng bansa. 

d. May mapagkukunan pa ng mga kailangan ang susunod na 
henerasyon. 


Pangwakas na Gawain 
Paglalahat 


1. Gabayan ang mga mag-aaral na makabuo ng paglalahat. 


A Marami tayong magagawang paraan para mapangalagaan ang mga likas 
na yaman at tumagal ang kapakinabangan ng mga ito. 


Ang pangangalaga at pagyayaman ng pinagkukunang-yaman ay isang 
paraan ng pagtitipid. 


Heograpiya, Kasaysayan at Sibika 4 


2. Paglalapat 
Sining : Gumuhit ng dalawang paraan na nagpapakita ng wastong 
pangangalaga sa ating mga kabundukan at katubigan. 


Musika:  Ipaawit ang "Masdan Mo ang Kapaligiran." 


Edukasyong Pagpapalakas 
Ipasakilos ang mga sumusunod: 


e paglangoy ng isda 
e paglipad ng mga ibon 
e pag-ihip ng sariwang hangin 


Pagtataya 


Basahin ang bawat pangungusap. Sabihin kung pangangalaga o di- 
pangangalaga ang mga gawain. Isulat sa patlang ang P para sa 
pangangalaga at DP sa di-pangangalaga. 


1. Paggamit ng dinamita sa pangingisda 

2. Pagtatapon ng mga basura at patay na hayop sa ilog at dagat 

3. Quarrying o pagtitibag ng mga kabundukan para gawing 
subdibisyon 

4. Pagpapadaloy sa ilog ng mga kemikal na mula sa mga pagawaan 

5. Pagpapalit agad ng mga pinutol na punong-kahoy 


Kasunduan 


Gumawa ng data retrieval chart tungkol sa mga napag-aralan na ninyo. 


Mga Likas na Yaman Mga Halimbawa Paraan ng Pangangalaga 


Heograpiya, Kasaysayan at Sibika 4 


Aralin 5 - Paraan ng Kalakalan ng mga Sinaunang Pilipino 
Pagpapahalaga sa Kinitang Pera 


Batayang Mensahe : Pahalagahan ang perang kinita sa 
pamamagitan ng matalinong paggasta, 
pag-iimpok at wastong pag-iingat sa mga ito. 


Batayang Pagpapahalaga : Pagtitipid at Pag-iimpok 
Bilang ng Araw ng Pagtalakay : 2 araw 
Layunin 


e Nailalarawan ang paraan ng kalakalan ng mga sinaunang Pilipino 
e Nabibigyang-pagpapahalaga ang bawat perang kinita 


Kagamitan  : Pilipinas, Perlas ng Silangan ph. 168 
Mga Kuwento sa Paghawak ng Pera ni Manny 
Mas Patok ang Mag-impok ph. 8-11 comic strips 


Pamamaraan 
Panimulang Gawain 
Balik-Aral 


1. Pagbalik-aralan ang aralin tungkol sa mga produkto ng mga 
sinaunang Pilipino. (Maghanda ang guro ng malaking larawan ng 
puno. Lagyan ito ng mga bunga (yari sa kartolina) na maaring pitasin. 
Sa likod ng mga bunga isulat ang mga produkto ng mga sinaunang 
Pilipino. Papitasin ang mga bata ng bunga at ipabasa ang produktong 
nasa likod. Ipasabi kung angkop ang nabasang produkto. Habang 
pumipitas ang ilang mga bata, ipaawit sa nakararami ang awiting 
nasa ibaba. 


It's | (3x) 

Who build community (3x) 

It's | who build community... 

Roll over the ocean, roll over the sea 

Roll over the ocean in the deep blue sea (2x) 
(you), (we), (joy), (love), (God) 


Heograpiya, Kasaysayan at Sibika 4 


Pagganyak 


1. Itanong: "Sinu-sino at anu-ano ang mga bagay na may kaugnayan sa 
pangangalakal o pagtitinda?" Isulat sa web na nasa ibaba ang sagot. 


PANGANGALAKAL 


MGA TAONG MAY 
KAUGNAYAN DITO 


MGA BAGAY NA 
NAUUGNAY DITO 


Panlinang na Gawain 
Paglalahad 


1. Ipakita at pag-usapan kung ano ang ginagawa ng mga taong nasa 
larawan. 


kary... 8 


y 


A Vira 


y 
ig 
l 


Heograpiya, Kasaysayan at Sibika 4 


2. Ikuwento sa mga bata kung paano nangyari ang kalakalan sa pagitan 
ng ating mga ninuno at ng mga unang dayuhan. 


Noong unang panahon, hindi pa masyadong maunlad ang ating bansa. 
Wala pang mga mall, department store, convenient store, supermarket 
o palengke na maaari nilang pagbentahan ng mga produkto. 
Ganunpaman, may mga dayuhan na ring nakapunta dito sa atin. 


Sa simula, ang kalakalan ng ating mga ninuno ay sa mga taga-ibang 
barangay lamang. Nakararating ang mga taga-Luzon sa iba't ibang lugar 
ng bansa para ipagpalit ang kanilang mga produkto. Ang mga barangay 
na nasa baybay-dagat ang naging lugar ng kalakalan. 


Sa katagalan, ang mga dayuhang Tsino at Arabo ay nakipagkalakalan na 
rin. Unang nakipagkalakalan ang mga Arabo sa mga ninuno natin sa 
Jolo. Pinapalitan nila ng tela, metal, at iba pang bagay ang bigas, bungang- 
kahoy at pampalasa na produkto ng ating mga ninuno. 


Masasabi natin na nakikipagpalitan ng kalakal (barter trade) ang 
mga ninuno. Ito ay ginaganap sa mga barangay sa baybayin. 


3. Itanong: 


a. Ilarawan ang paraan ng pakikipagkalakalan noon. 

b. Ano kaya ang naging epekto ng pakikipagkalakalan ng ating mga 
ninuno sa mga dayuhan? 

c. Sa ngayon, paano tayo nakikipagkalakalan? Ano ang ginagamit 
natin para magkaroon tayo ng mga pagkain, kasuotan, gamit at 
iba pang pangangailangan? 


4. Magpakita ng larawan ng isang babaeng namimili sa supermarket at 
nag-aabot ng pera sa kahera. Itanong : 


a. Sa panahon ngayon, ano ang kailangan natin para mabili ang 
ating mga pangunahing pangangailangan? Saan-saan tayo 
maaaring makabili ng mga ito? 

b. Kung ikaw ang tatanungin, alin sa dalawang paraan ng 
pakikipagkalakalan ang ibig mo at bakit? 

c. Bakit mahalaga ang salapi sa kasalukuyang panahon? 

d. Halimbawa, gusto mo ring magtayo ng tindahang pansari-sari, 
ano ang kailangan mo para makapagsimula ka nito? Ano ang 
gagawin mo sa iyong pera kapag umasenso na ang iyong 
tindahan? 


Heograpiya, Kasaysayan at Sibika 4 


5. Ilahad ang mga sitwasyon. 
Unang Sitwasyon 


Araw ng Sabado, bagong sweldo si Mang Tomas. Pagkatapos nilang 
kumain ng hapunan, masaya silang nagtipun-tipon sa sala. 


Mga bata, bagong sweldo 
ako ngayon. Pupunta tayo 
ng mall bukas at mamimili 


Maganda ang naisip 
mong yan. Matagal 
na nga akong di 

nakakapag-shopping. 


Yippee! Pabibili 
ako ng bagong 
A sapatos at bike. 


Ako rin, pabibili ako 
ng bag at damit. 


Heograpiya, Kasaysayan at Sibika 4 


Salamat po, Itay. 
Good night! 


y a 


in 


ia 


Siya, siya. Matulog na 
kayo nang maaga at 
magsisimba muna tayo 
bago magpunta ng 
mall. 


Kinabukasan, namasyal na ang mag-anak ni Mang Tomas. 
Pagkalipas ng ilang linggo, bigla na lamang sinumpong si Mang 
Tomas ng kanyang sakit na ulcer. Dinala siya sa ospital at 
naoperahan. Nagkaproblema ang nanay. Di niya malaman kung 
saan kukuha ng perang panustos sa ospital. 


Ikalawang Sitwasyon 


Bagong sweldo is Mang Danny. Masayang pinagsaluhan ng mag- 
anak ang uwing pansit palabok ng tatay. 


Baka gusto ninyong 
mamasyal sa mall at 
mamili? 


Huwag na lang kaya 
Dito na lang tayo sa 
bahay. Magluluto na 
lang ako ng masarap na 
pagkain. Di pa tayo 
gagastos at 
mapapagod, Isa pa, di 
na tayo mamamasahe. 
Sayang pa ang oras 
natin kapag umalis tayo. 


Heograpiya, Kasaysayan at Sibika 4 


Sige, mga bata, 
PA tulungan na lang ninyo 
(pyw akong maghanda ng 

yy pagkain. 


O, sige. Bahala ka. 
Para lalong masaya, 
tutugtog na lang 

ako ng gitara at 
kakantahan ko kayo 
habang kumakain. 


4 Ni mm | 
a? | JN 
Wi K 


| 1 


Pi i — 


Masayang nagsalu-salo ang mag-anak. Nakatipid na sila sa pagod 
at oras, di pa nabawasan nang malaki ang pera nila kaya noong may 
nagkasakit sa kanila, may ginastos silang pampagamot. 


6. Mag-talakayan. Ipahambing ang dalawang pamilya. Ipasagot: 


a. Anoang masasabi ninyo sa pamilya ni Mang Tomas ? Ni Mang Danny ? 

b. Paano ginasta ng pamilya ni Mang Tomas ang kanilang pera? Ng 
pamilya ni Mang Danny? 

c. Ano ang nangyari kay Mang Tomas? May ginasta ba ang kanyang 
mag-anak? Bakit? 

d. Kaninong pamilya ang nagpakita ng tamang pagpapahalaga sa 


pera? 

e. Kung kayo ang papipiliin, sinong pamilya ang tutularan ninyo? 
Bakit? 

Ikatlong Sitwasyon 


Ipabasa ang komik strip na nasa ibaba. Maaring magtalaga ng tatlong 
mag-aaral para gumanap sa mga tauhan. 


Heograpiya, Kasaysayan at Sibika 4 


Sinulat ni: Ben Alcantara 
Guhit ni: Frank Valdez 
Inayos nina: Archie Yumul, Dennis Catacutan, Mark Casul 


Tumulong sa Produksyon: Mila Soriano 


MVP SI MANNY. BAWA'T 
MIYEMBRO NG KOPONAN NILA 
AY MAY PANGGANYAK NA 
PREMYONG TIG P2000, AT KAY 
MANNY AY MAY DAGDAG PANG 


MOMMY, 
CHAMPION KAMI 
SA DIBISYON! 


MAS 


PATOK \i; 
MAG-IMBOK 


N 


ANONG GAGAWIN 
MO SA IYONG 
PERA, ANAK? 


MAY PAMBILI NA PO 
SANA AKO NG BAGONG 
RUBBER SHOES... 


CY” PERO GUSTO KO PONG 

MAG-IMPOK, PARA PAG 
NANGAILANGAN AKO NG 
PERA, MAY MAKUKUHA. 


Heograpiya, Kasaysayan at Sibika 4 


O SIGE, DADAGDAGAN NAMIN 
MAGALING ANG ANG PERA MO NA GALING SA 
NAISIP MO! AMING IMPOK UPANG UMABOT 
SA PINAKAMABABANG 
BALANSE PARA MAKAPAGBUKAS 
KA NG SAVINGS ACCOLINT. 


PERO HINDI DYAN N/ AT MATUTO KA 
NAGTATAPOS ANG PAG- NG WASTONG 
IIMPOK SA BANGKO. PAMAMAHALA 
DAPAT PATULOY KANG SA PERA 


MAGLALAGAY NG 
DEPOSITO 


MAY ALLOWANCE KA ARAW- Ka 
ARAW. KLING GUSTO MONG PAANO KO PO 


. MAGAGAWA YON? 
MAGING UGALI ANG PAG- WALA PO AKONG 


IIMPOK, ITUTURO KO SA IYO 
N TRABAHO AT 
ANG ISANG MADALING PARAA KINIKITA 


Heograpiya, Kasaysayan at Sibika 4 


ANG ALLOWANCE MO 
ARAW-ARAW AY P70... 


ANO PO ANG 
GAGAWIN KO SA Pio? 


KUNG GUSTO MONG MAG- 
IMPOK, MAGKUNWARI KA NA 
PGO LAMANG ANG IYONG 
ALLOWANCE. 


ITO ANG IMPOK MO 
ARAW-ARAW... 


Lingguhang Badyet ni Manny 


ALLOWANCE 


AT PARA MAGKASYA ANG 
ALLOWANCE, DAPAT 
MAGKAROON KA NG 


- P350 


asrus paN STREN Baver 
Pamasahe (papunta 

sa school at pauwi, Pig) - P40 

Miryenda (Sandwich P20 at 

soup Pu) - Pizo 


Pampalamig Kapag maj 
ensayo (3 beses sa isang lingo) 


P20 bawat isa - Poo 


Kabuuan - P300 


- Pso 


Heograpiya, Kasaysayan at Sibika 4 


MADALI PO PALA. ANG 
KAILANGAN LANG AY MAGING 
MATIPID AT HUWAG GUMASTA 

NANG WALA SA BADYET. 


Al A] 
KUN AGAWIN AT KAPAG 
TO. PUWEDE KANO BA: KA NG 


A PERA NG LOLO AT 
MABDEPO-HITO NG LOLA, TITO AT TITA 
EPOSITO MO NA 
RIN. 


IDAGDAG MO PA RITO 
ANG KINITA NG IYONG 
NAIMPOK SA BANGKO! 


KUMIKITA PO ANG 
PERA SA BANGKO? 


MOMMY KAILAN PO 
NINYO AKO SASAMAHAN 
SA BANGKO? GUSTO KO 
NA PONG MAGBUKAS NG 

SAVINGS ACCOUNT! 


OO, ANAK. KUMIKITA 
NG INTERES ANG 
PERANG INIIMPOK SA 
BANGKO KAYA 
LUMALAGO... 


KAYA KUNG MALAKI ANG 
NAIMPOK, MAS MALAKI ANG 
TUBONG INTERES. 


7. Magtalakayan. Itanong: 


Saan nanggaling ang pera ni Manny? 

Ano ang sinabi ng tatay niya tungkol sa gagawin niya sa pera? 
Paano pa nadadagdagan ang kanyang pera? 

Bukod sa pagbabadyet, ano pa ang dapat niyang gawin sa pera? 
Kung kayo ang nasa kalagayan ni Manny, ganito rin ba ang gagawin 
ninyo? 

Sa madaling salita, paano pinahalagahan ni Manny ang kanyang 
pera? 


DOOTP 


mh 


Heograpiya, Kasaysayan at Sibika 4 


Pangwakas na Gawain 
Paglalahat 
Gabayan ang mga bata na makapagbigay ng paglalahat. G) 
Pagpapalitan ng kalakal o barter trade ang tawag sa uri ng kalakalan 


na ginawa ng ating mga ninuno at ng mga unang dayuhan. Ito ay 
ginanap sa mga barangay sa baybayin. 


Pahalagahan ang perang kinita sa pamamagitan ng pagbabadyet, 
pagtitipid, pag-iimpok, at paggasta sa matalinong paraan. 


Paglalapat 


Pangkatin sa apat ang mga bata at ipa-role play sa kanila ang dalawang 
paraan ng pakikipagkalakalan. 


e nakikipagpalitan ng produkto 
e bumibili ng kanilang pangangailangan 
* wastong paggamit ng pera 


Pagpapahalaga 
Araw-araw binibigyan kayo ng inyong nanay ng perang pambili ng pagkain 


para sa recess, paano mo ito ginagastos? Nagkaroon ka na ba ng 
pagkakataon na makapagtabi ng konting halaga? 


Pagtataya 
Panuto: Piliin sa kahon at isulat sa papel ang salitang bubuo sa 
pangungusap. 
nakipagpalitan pera 
baybay-dagat mag- aksaya 


palengke gamitin 


Heograpiya, Kasaysayan at Sibika 4 


1. Ang ating mga ninuno ay nakipagkalakalan sa mga barangay na malapit 


sa ; 

2. Sila ay ng kalakal sa mga dayuhan. 

3. Sakasalukuyan, ang ginagamit nating pambayad sa mga 
pinamimili natin. 

4. Ang pera ay dapat igalang, pahalagahan at sa wastong 
paraan. 


5. Pera ay mahalaga, huwag 


Takdang Aralin 


Hatiin ang klase sa 5 pangkat. Pagawin sila ng poster o slogan na nagpapakita 
ng wastong paggamit ng pera. 


Heograpiya, Kasaysayan at Sibika 5 


Aralin | - Ikatlong Republika 


Batayang Mensahe : Ang wastong pangangasiwa ng salapi ay 
may kaugnayan sa pag-unlad ng mag-anak 
at bansa 

Batayang Pagpapahalaga : Pag-iimpok 

Kaisipang Pokus : Mga Nagawa ng mga Naging Pangulo ng 
Pilipinas sa Panahon ng Ikatlong 
Republika 


Bilang ng Araw ng Pagtatalakay : 1 araw 
Layunin: 


e Nasusuri ang suliraning pangkabuhayan sa Panahon ng Ikatlong 
Republika sa pangangasiwa ng Pangulong Diosdado P. Macapagal 

e Natutukoy na ang wastong pangangasiwa ng salapi ay may kaugnayan 
sa pag-unlad ng mag-anak at bansa 


Paksang Aralin: Mga suliraning pangkabuhayan sa Panahon ng Ikatlong 
Republika 


Mga Kagamitan : Larawan nina Pangulong Macapagal, Magsaysay, 
Garcia, Roxas, Quirino, atbp., plataporma ng New Era 
sa chart; silid-aralang nakaayos ang mga upuan nang 
pabilog na may 2 upuan sa gitna ng bilog (fish bowl 
arrangement), pentel pens, cartolina, masking tape 


Sanggunian : TX- Lahing Pilipino 5, pah. 212 - 213 
TX - Kapit Bisig 5, pah. 152 - 154 
TX - Pamana 5, pah. 229 - 230 
Pamamaraan: 
Panimulang Gawain 
Pagganyak 


1. Ipakilala ang mga naging pangulo ng Ikatlong Republika 
(Nakadispley ang mga larawan sa paskilan). 


Heograpiya, Kasaysayan at Sibika 5 


2. Ipabasa ang plataporma (programa) ng administrasyong New 
Era o Bagong Panahon na nakasulat sa tsart. 
Layunin ng Administrasyon: 


e Malunasan agad ang suliraning pangkabuhayan at 
pangkapayapaan. 

e Makapaghanda sa isang masagana at matiwasay na 
kinabukasan. 


Paraan ng Pagsasakatuparan ng mga Layunin: 


Paglutas ng pamahalaan sa mga suliranin sa: 
e Katiwalian sa Pamahalaan 

e Reporma sa Lupa 

e Kakulangan sa Hanapbuhay 

e Kasapatan sa Ekonomiya 


3. Ipalabas ang kasunduan na magsaliksik tungkol sa 
administrasyon ng Pangulong Diosdado Macapagal (1961 
1965). 


Panlinang na Gawain 
Paglalahad/Pagtatalakayan 


1. 


Ipaayos ang mga upuan nang pabilog at magpalagay ng dalawang upuan 
sa gitna ng bilog para sa mga nais magsalita. (Fish Bowl Seating 
Arangement) 


Ipaliwanag na maaari nang simulan ng dalawang mag-aaral ang 
pagpapahayag ng kanilang pananaw/palagay/kaalaman tungkol sa mga 
ginawa ng pangasiwaan ni Macapagal upang malutas ang mga suliranin 
ng bansa batay sa binasang plataporma o programa ng New Era o 
Bagong Panahon. 


Gabayan ang pagpapahayag/pagsasalita ng dalawang mag-aaral na 
nakaupo sa dalawang upuan sa gitna ng bilog. (Habang nagtatalakayan 
ang dalawang bata, nakikinig naman ang mga kaklase at nagsusulat sa 
kuwaderno ng datos. Kapag wala nang masabi o maiulat ang isa, 
maaaring bumalik siya sa kanyang upuan. Ang papalit naman sa kanya 
ang uupo sa mababakanteng upuan sa gitna upang magpahayag. Patuloy 
naman ang pakikinig at pagtatala ng datos ng karamihan.) 


Heograpiya, Kasaysayan at Sibika 5 


4. Hikayatin ang karamihan sa mga bata na umupo sa nabakanteng upuan 
sa gitna at magpahayag hanggang sa masagutang lahat ang apat na 
suliraning binigyang kalutasan ng pangasiwaan ni Pangulong Macapagal. 
(Huwag pabayaang magsalita ang mga mag-aaral na nasa upuang 
pabilog. Sabihan silang maghintay na mabakante ang upuan sa gitna at 
doon sila umupo upang makipagpalitang-pahayag sa isa pang nakaupo.) 


Pangwakas na Gawain 


Paglalahat 


1. 


Bilang paglalahat, iparepaso ang mga pahayag ng mga batang umupo 
sa gitna ng bilog tungkol sa mga ginawa ng pangasiwaang Macapagal 
upang malutas ang mga suliranin sa: 


Katiwalian sa pamahalaan tulad ng nepotismo, palakasan, panunuhol, 
smuggling, pangingikil, pag-iwas sa pagbabayad ng buwis, atbp. 


e Pamumuhay nang payak 

e Paglilingkod sa taong bayan nang mahusay at tapat 

e Pagbibigay-diin sa muling pag-aaral ng wastong pagpapahalaga 
at pagkakaroon ng mabuting saloobin, atbp. 


Reporma sa Lupa 


e Pag-aalis ng sistemang kasama o tenancy at pagbibigay ng 
sariling lupa sa mga magsasaka (Land Reform Code - August 5, 
1953) 

e Pagpapabuti sa mga paraan ng pagsasaka 


Kakulangan sa Hanapbuhay 

e Pagpapatupad sa programang Emergency Employment Admin- 
istration (EEA) 

e Paglinang at paggamit ng mga likas na yaman ng bansa 

Kasapatan sa Ekonomiya 

e Pagtatanggal sa mga regulasyong kumokontrol sa palitan ng piso 


sa dolyar o Decontrol Program kung saan ay naging P3.90 na 
ang palit sa isang dolyar mula sa 51/P2 palitan. 


Heograpiya, Kasaysayan at Sibika 5 


Paglalahat 


1. Itanong: Naging matagumpay ba ang pangasiwaang Macapagal sa pag- 
aangat ng kabuhayan ng mga Pilipino? Bakit? Patunayan. 


2. Isanib ang mensahe sa pag-iimpok sa pamamagitan ng pagsusuri sa 
salitang piso-dolyar; P3.90 sa isang dolyar mula sa 51/P2 palitan. Itanong: 
Magkano and diperensya? Ano ang magagawa sa halagang ito? Bakit? 
Sino ang makikinabang? Sa paanong paraan? Magtanong ng iba pang 
mga katulad na tanong. 


Pagtataya 


A. Panuto: 


Punan ang Hanay C sa tsart. Ang unang bilang ay ginawang 
halimbawa. 


Paglutas ng Suliranin ng Bansa sa Panunungkulan ng Pangulong 
Diosdado Macapagal 


Suliranin 


. Katiwalian sa 
pamahalaan 


Solusyon 


Mamuhay nang 
simple at matapat 
na paglilingkod 


Kinalabasan 


Hindi naganap 


Reaksyon/ 

Mungkahi 
Dapat magkaroon 
ng paghihigpit 


. Kahirapan ng 
mga 
magsasaka 
dahil wala 
silang sariling 


lupa 


Pagpapatupad ng 
reporma sa lupang 
pansakahan 


. Kakulangan sa 
hanapbuhay 


Ipinatupad ang 
programang EEA 


. Mababang 
kalagayan ng 
ekonomiya 


Ipinatupad ang 
Decontrol Program 
sa palitan ng 
dolyar at piso mula 
$1.00:P2.00 ay 
ginawang 
$1.00:P3.90 


B. Anong kabutihang dulot ng wastong pangangasiwa ng salapi sa mga 
mag-anak at sa bansa? 


Heograpiya, Kasaysayan at Sibika 5 


Kasunduan 
1. Pangkatang gawain. Papiliin ang bawat pangkat ng isa sa mga 
sumusunod: Gumawa ng slogan, poster, jingle o maikling awit na 
nagpapahayag ng wastong pangangasiwa sa pera. 


2. Gumawa ng sulatin tungkol sa kaugnayan ng wastong pangangasiwa 
ng salapi at pag-unlad ng mag-anak o bansa. 


3. Ibahagi sa klase sa oras ng MSEP. 


Heograpiya, Kasaysayan at Sibika 5 


Aralin 2 - Epekto ng Malayang Kalakalan 


Batayang Mensahe : Maraming mamamayan ang makikinabang 
kung mag-iimpok sa bangko 


Batayang Pagpapahalaga : Pag-iimpok 


Kaisipang Pokus : Kabuhayan ng mga Pilipino sa Panahon 
ng mga Amerikano 


Bilang ng Araw ng Pagtatalakay : 1 araw 
Layunin 

e Nasusuri ang mga epekto ng malayang kalakalan (free trade) na pinairal 

ng mga Amerikano 

e Natutukoy ang mga bangkong natatag sa Panahon ng mga Amerikano 
Paksang Aralin: Mga Epekto ng Malayang Kalakalan 

Mga Kagamitan : Retrieval chart (Mabuti at Di-Mabuting Epekto ng 

Malayang Kalakalan), pentel pen, manila paper, 


larawan ng mga produkto, babasahin tungkol sa 
pananalapi at malayang kalakalan, K-W-L chart 


Sanggunian : TX- Pamana 5, pah. 158-163 
TX - Kapit Bisig 5, pah. 112 
BSP Museo Guide Notes 
Pamamaraan: 
Panimulang Gawain 
Pagganyak 


1. Magpahulaan tungkol sa mga produkto o kalakal ng iba't ibang bayan sa 
tulong ng mga larawan. 


Halimbawa: sapatos - Marikina 
gulay - Benguet, 
kape at balisong - Batangas, 
alimango at sugpo - Bataan: 


bangus - Dagupan, atbp. 


Heograpiya, Kasaysayan at Sibika 5 


2. Itanong kung paano nakararating sa ibang dako ng bansa ang mga kalakal 
na ito. 
3. Ilahad ang aralin sa pamamagitan ng K-W-L technique. 


Panlinang na Gawain 
Paglalahad/Pagtatalakyan 


1. Ilahad ang K-W-L chart sa pisara at magtanong tungkol sa paksang 
lilinangin. 
2. Isulat ang mga sagot para sa hanay ng K at W muna. 


K-now W-ant to Know L-earned 
May iba'tibang |”. Anu-ano ang e Pinaunlad ng mga Amerikano 
program at programang ang pagsasaka, paghahayupan, 
. proyekto na pangkabuhayan transportasyon, komunikasyon, 
ipinatupad ang ng mga industriya, atbp. sa Pilipinas 
mga Amerikano Amerikano? 
para sa Hi 
kaunlaranng |? Anu-ano Ko sa na naa ngka] oi 
Pilipinas ang batas na NAA ee ane pagitan 
ng Pilipinas at Amerika ay ang: 
batayan ng . 
mga ito? a. Batas Payne Aldrich 
b. Batas Simmon Underwood 
e Paano 
nagkalakalan e Lumaki ang kita ng 
ang Pilipinas at pamahalaan 
Amerika? 
e Nakilala sa buong mundo ang 
* Ano ang naging mga produktong gawa ng mga 
epekto nito? Pilipino 


e Maraming produkto ng Amerika 
ang nakilala ng mga Pilipino... 
atbp. 


3. Himukin ang mga bata na magsaliksik upang masagot ang mga 
tanong sa hanay W. 

Magtalakayan tungkol sa mga impormasyon o datos na nakalap. 
Itala sa hanay L ang mga datos o sagot para sa hanay W. 
Magdagdag ng impormasyon kung kinakailangan. 


Dok 


Heograpiya, Kasaysayan at Sibika 5 


7. 
8. 
9. 


12. 


Ipasuri ang mga datos sa hanay L. 

Itanong kung ano ang naging epekto nito at muling itala sa hanay L. 
Ipokus ang talakayan sa pagtaas ng kita ng mga mamamayan at 
pamahalaan at itanong kung ano ang dapat gawin sa dagdag na kita 
at bakit. 


. Banggitin na sa pagsisimula ng 1900 ay maraming mga pribadong 


bangko ang binuksan gaya ng People's Bank and Trust Company, 
National City Bank of New York, at ang Chinese Banking Corpora- 
tion. May ilan namang mga bangko na naitatag noong Panahon pa 
ng Espanyol at patuloy pa ring naglilingkod hanggang ngayon ang 
Bank of the Philippine Islands (BPI)(Ang dating El Banco Español 
Filipino de Isabel Il, kauna-unahang bangkong komersyal sa bansa 
na itinatatag noong 1852), Hongkong and Shanghai Banking Corpo- 
ration at ang Monte de Piedad and Savings Bank (1876) na naging 
Keppel Monte Bank at ngayon ay GE Money Bank. 


. ldagdag na taong 1901 naman binuksan ang kauna-unahang 


bangkong Amerikano sa bansa, ang American Bank at ang Philip- 
pine Postal Savings Bank noong 1906. 

Hingan ng opinyon ang mga bata tungkol sa kahalagahan ng naitatag 
na mga bangko. 


Pangwakas na Gawain 
Paglalahat 


1. 


Muling ipasuri ang kabuuan ng datos sa K-W-L chart at itanong: Anu- 
ano ang magaganda at di-magagandang nangyari sa bansa dulot ng 
malayang kalakalan sa pagitan ng Pilipinas at Amerika? Bakit? 


Bakit maraming bangko ang naitatag at nagpatuloy sa Panahon ng 
Amerikano? 


Pagpapahalaga 


Gabayan ang mga mag-aaral para matanto nila na maraming 
mamamayan ang makikinabang kung mag-iimpok sila sa bangko. 


Paglalapat 


Ai 


2: 


Pangkatin ang klase sa apat at hayaan silang gumawa ng collage tungkol 
sa aralin. 
Ipadispley ang mga nagawa sa aklatan o sa Learning Resource Center. 


Heograpiya, Kasaysayan at Sibika 5 


Pagtataya 


A. Panuto: Isulat sa sagutang papel ang ME kung mabuting epekto at DME 


kung di-mabuting epekto ng malayang kalakalan ang sumusunod na mga 
sitwasyon. 


1. Pag-aalis ng ipinapataw na buwis sa adwana sa lahat ng 
produktong Pilipino na iluluwas sa Amerika 

2. Pagtangkilik sa mga produktong galing Amerika 

3. Pagdami ng mga pagawaan at pabrika sa Pilipinas 

4. Pagiging maka-Amerikano ng ilang Pilipino 

5. Pagbubukas ng mga bangko 

6. Pag-iimpok o pagtitipid ng kita o mga bagay na ginagamit 

7 


. Hindi pantay na pagtingin sa mga produktong Pilipino at Amerikano 


B. Anu-anong mga bangko ang natatag sa panahon ng mga Amerikano? 


Kasunduan 


Ipagawa: 


Tl 


Sumulat ng isang sanaysay tungkol sa colonial mentality o magdebate 
tungkol sa mabuti at di-mabuting epekto ng malayang kalakalan sa 
pagitan ng Amerika at Pilipinas. 


Para sa mga may kompyuter, magsaliksik tungkol sa mga kalakal na 
iniluluwas ng Pilipinas papuntang Estados Unidos at mga kalakal na 
natanggap ng Pilipinas mula sa Estados Unidos. 


Heograpiya, Kasaysayan at Sibika 5 


Aralin 3 - Kabuhayan ng Sinaunang Pilipino 1 


Batayang Mensahe : Magagamit na puhunan ang anumang 
naimpok o natipid 

Batayang Pagpapahalaga : Pag-iimpok 

Kaisipang Pokus : Kabuhayan ng mga Sinaunang Pilipino 

Bilang ng Araw ng Pagtatalakay : 1 araw 

Layunin: 


e Naipaliliwanag ang kalakalang barter (PELC I.C.1.1) 
e Nasasabi na anumang naimpok o natipid ay magagamit na puhunan 


Paksang Aralin: Kalakalang barter 


Mga Kagamitan : larawan, comic strips, BSP leaflets, mga titik ng 
salitang B-A-R-T-E-R sa kartolina, graphic organizer 


Sanggunian : Pamana 5, pah. 46-47 
BSP Museo Guide Notes 
BSP Leaflet - Discover the World of Money 
Ang Ekonomiks sa Elementarya, Kabanata 2, pah. 30 


Pamamaraan 
Panimulang Gawain 


1. Ipasuri ang larawang nasa paskilan tungkol sa sinaunang 
pagpapalitan ng kalakal o produkto. 


2. Ipamahagi ang istrip ng kartolina na may nakasulat na mga titik ng 
B-A-R-T-E-R sa bawat pangkat na binubuo ng anim. 


3. Ipaayos ang mga scrambled letters. 
4. Magpabuo ng mga tanong tungkol sa nabuong salita tulad ng mga 
sumusunod: 


e Ano ang kahulugan ng barter? 
e Anu-ano ang mga uri nito? 
e Paano ito isinasagawa? 


Heograpiya, Kasaysayan at Sibika 5 


Panlinang na Gawain 


1. Ipamahagi ang comics strips. 
2. Ipabasa nang tahimik ang mga ito. 
3. Pinatnubayang pagsusuri sa mga strips. 


Kuwadro A 


a. 


b. 


Paano namuhay ang mga sinaunang tao? 

(Sila ay umasa sa kalikasan.) 

Anong mga katangian ang nararapat na taglayin ng isang tao 
noon para mabuhay nang maayos? 

(Kailangang maging masipag para marami ang anihin o makakain.) 
(Kailangang maging malikhain para makagawa ng mga kagamitan) 
(Kailangan ang tiyaga para may anihin o makain.) 


Kuwadro B 


a. 
b. 


Anu-ano ang pangangailangan ng mga tao noon? 

Lahat ba ng pangangailangan ng isang tao ay kaya niyang tugunan 
nang nag-iisa? Ipaliwanag kung paano natutugunan/di- 
natutugunan. 


Kuwadro C 


a. 
b. 


C. 
d. 


Ano ang pangangailangan ni Mang Pedro? Paano niya natutugunan 
ito? Bakit naipagpalit ni Mang Pedro ang kanyang gulay? 

Bakit naipalit ni Juan ang saging? 

Madali ba ang pagpapalitan ng mga kalakal? 

Ano ang mga salik na nagpapadali ng palitan ng kalakal? 
(Pangangailangan at kasaganaan) 


Kuwadro D 


a. 
b. 


Paano natugunan ang pangangailangan sa tubig ni Mang Tomas? 
Bakit naantala ang pagtugon ni Mang Tomas sa kanyang 
pangangailangan ng tubig? 

(Naghintay siya ng taong nangangailangan ng telang hinabi na 
maaari niyang ipalit sa serbisyo.) 


4. Pagpapalawak ng kaisipan 
a. Ano ang ginawa ng mga unang Pilipino upang matugunan ang 
kanilang pangangailangan? 
(Nakipagpalitan ng kalakal o produkto sa iba.) 
b. Kailan maaaring maipagpalit ang isang kalakal o produkto? 
(Kapag ito ay sobra nao labis para sa pangangailangan ng isang tao.) 


Heograpiya, Kasaysayan at Sibika 5 


C. 


d. 


e. 


f 


Kailan naaantala ang pagtugon sa pangangailangan? 

(Maghihintay sa taong nangangailangan ng kalakal na gustong ipagpalit.) 
Anu-ano ang mga halimbawa ng mga kalakal na maaaring ipagpalit? 
(pagkain, kagamitan, tela, beads, atbp.) 

Ano pa ang maaaring ipagpalit sa isang kalakal bukod sa mga 
nabanggit? (serbisyo) 

Paano nila nagawa ang ganitong uri ng pagpapalitan o kalakalan? 
(Sa pamamagitan ng pagtitipid o pag-iimpok ng mga kalakal na 
maaaring ipagpalit para matugunan ang pangangailangan) 


5. Pagsasanib ng kaugnay na mensahe 


a. 


b. 


C. 


Sa palagay ninyo, ano ang maaaring nangyari kung hindi nagtipid 
ang ating mga ninuno? (Wala silang magagamit sa pakikipagpalitan 
o kalakalang barter) 

Anong pagpapahalaga ang kanilang nalinang sa sarili? (Pagtitipid o 
pag-iimpok, pagkamasipag, pagtitiyaga) 

Ano ang ibig sabihin ng "magamit/madukot" sa mga darating na 
panahon? (Upang magamit na puhunan, atbp.) 


6. Pagdaragdag ng datos 


Sa kasalukuyang panahon, ang sinaunang pagpapalitan ng kalakal o 
produkto o kalakalang barter ay tinatawag din na "ekonomiyang barter." 
Ang tawag natin ngayon sa mga kalakal na ipinagpalit noon ay 
puhunan sa pagnenegosyo. 


Pangwakas na Gawain 


Paglalahat 
Ipalagom ang aralin sa tulong ng graphic organizer: 


Pagpapalitan ng Kalakal 


Kahalagahan ng 
Kalakalang Barter 


Pagpapalitan ng Kalakal 
at Serbisyo 


Heograpiya, Kasaysayan at Sibika 5 


Sikaping mapalutang ang kaugnay na mensahe sa paksang nilinang: 

e Ano ang kaugnayan ng mensahe sa graphic organizer sa inyong buhay? 
(May "madudukot" o magagamit na puhunan kung tayo ay magtitipid o 
mag-iimpok.) 

Paglalapat 
Pangkatin ang klase sa tatlo at pagtanghalin ng human tableau na nagpapakita 
ng ginawang pag-iimpok kaugnay ng barter. 

Pagtataya 

1. Sa sangkapat (1/4) na bahagi ng papel, ipaliwanag kung paano nangyayari 
ang kalakalang barter. 

2. Saan kumukuha ng puhunan sa barter ang mga sinaunang Pilipino? 


Kasunduan 


Mag-interbyu ng ilang kapitbahay na may negosyo. Itanong kung ano ang 
kanilang ginamit na puhunan at kung paano ito napalago. 


Heograpiya, Kasaysayan at Sibika 5 


Aralin 4 - Kabuhayan ng Sinaunang Pilipino 2 


Batayang Mensahe : Magagamit na puhunan ang anumang 
naimpok o natipid 


Batayang Pagpapahalaga : Pag-iimpok (Saving) 
Kaisipang Pokus : Kabuhayan ng mga Sinaunang Pilipino 2 


Bilang ng Araw ng Pagtatalakay : 1 araw 


Layunin 
e Naiisa-isa ang mga uri ng mga bagay na ginamit sa kalakalang barter 
(PELC 1.0.1.2) 


e Natutukoy na magagamit na puhunan ang anumang natipid o naimpok 
Paksang Aralin: Mga uri ng bagay na ginagamit sa kalakalang barter 


Mga Kagamitan : Awiting "Kalakalang Barter" sa kartolina, sobre na 
naglalaman ng strips, kopya ng "Pakikipagpalitan ng 
Kalakal o Produkto ng Unang Pilipino," scrabble 
boards at tiles 


Sanggunian : TX Kapit Bisig 5 pah. 21-22 
BSP Museo Guide Notes, 
BSP Leaflet - Discover the World of Money 
TX - Ang Ekonomiks sa Elementarya, Kabanata 2, 
pah. 30 


Pamamaraan 
Panimulang Gawain 
Pagganyak 


1. Magbalik-aral tungkol sa kalakalang barter. 
Hatiin ang klase sa tatlo o apat na pangkat. Bigyan ang bawat pangkat 
ng tatlong sobre. Ipabuo ang tamang sagot ayon sa nilalaman ng 
bawat sobre. (Para sa guro: Magsama ng isang strip na sadyang 
hindi kasama sa tamang sagot.) 


Heograpiya, Kasaysayan at Sibika 5 


Sobre 1 Ito ang tawag sa pagpapalitan ng mga kalakal ng mga 
| sinaunang Pilipino. (BARTER) 

Sobre 2 Kailan maaaring ipagpalit ang kalakal o produkto? (Ang 
produkto ay maaaring ipagpalit kung ito ay labis sa 


| pangangailangan ng isang tao o mag-anak. 

Sobre 3 Ano ang nakaaapekto sa mabilis na pagpapalitan ng 
mga kalakal o produkto? (Ang isang kalakal na gustong 
ipagpalit ay angkop sa pangangailangan ng taong 
nakikipagpalitan.) 


Itanong: 
Aling pangkat ang nakakuha ng tatlong tamang sagot? Paano ninyo 
nakuha ang tamang sagot? 


2. Magpabigay ng mga halimbawa ng mga hanapbuhay ng mga sinaunang 
Pilipino. 
Hatiin ang klase sa apat na pangkat. Maghaharap ang A at B. 
Maghaharap naman ang C at D. Gamitin ang scrabble board at tiles. 
Halinhinan ang magkatunggaling pangkat. Maglagay ng score batay sa 
mga tiles na ginamit sa pagubuo. Sundin ang halimbawa sa ibaba. 
Halimbawa ng hanapbuhay noong unang panahon. 


OD SP [DM ZIP D|ZSU 


P|Z[-[2|[-[2|O|5|U 


Heograpiya, Kasaysayan at Sibika 5 


Panlinang na Gawain 
Paglalahad 


1. Ipaawit ang "Kalakalang Barter" sa himig ng "Leron, Leron, Sinta." 


KALAKALANG BARTER 
Titik: Marita L. Navata, Ph.D. 
Himig: Leron, Leron Sinta 


Noong unang panahon 
Nakipagpalitan 
Ang ating ninuno 
Sa karatig-barangay 


At hindi nagtagal 
Ito ay lumawak 
Ang ilang dayuhan 
Sa ati'y humanap 


Ginto, perlas, pilak 
Kanilang pinalitan 
Porselana't seda 
Kagamitang metal 


Ang halamang gamot 
Pinahalagahan 
Kabibe, beads, kristal 
Hayop, iba pang yaman. 


2. Pagsusuri sa awitin. Itanong: 


Ano ang pangunahing kaisipan ng awit? (yamang-likas) 

Ano ang ginawa sa mga ito? (Ipinagpalit) 

Kanino nakipagpalitan ng kalakal? (Sa mga karatig-barangay) 

Nang lumaon, kanino sila nakipagpalitan? (Sa dayuhan na 

dumating sa ating bansa) 

e. Ano ang ipinagpalit ng mga Pilipino sa dayuhan? (ginto, pilak, 
halamang gamot, kabibe, perlas, beads, kristal) 

f. Ano naman ang ipinalit ng mga dayuhan? (porselana, seda, 

kagamitang, metal) 


ao op 


3. 


Heograpiya, Kasaysayan at Sibika 5 


g. Sainyong palagay, paano naipundar ng mga Pilipino ang kanilang 
kalakal? (Sa pamamagitan ng sipag at tiyaga ay nagkaroon sila 
ng labis sa kanilang pangangailangan na ipinalit sa mga bagay 
na kailangan nila, sa pamamagitan ng pagtitipid sa paggamit ng 
mga bagay na naaayon lamang sa sapat nilang pangangailangan, 
ginawang puhunan ang naimbak.) 


Ipabasa ang sanaysay at ipasagot ang mga tanong sa sagutang 
papel. Maaaring ipagawa ito nang pangkatan. 


Pakikipagpalitan ng Produkto ng mga Sinaunang Pilipino 


Ang mga sinaunang Pilipino ay nakipagpalitan ng kalakal o 
produkto sa isa't isa batay sa kanilang pangangailangan. Dumating 
ang panahon na ang pangangailangan nila ay natugunan ng mga tao 
mula sa ibang barangay. Magkakaiba ang produkto o kalakal ng bawat 
barangay dulot ng uri ng lupa, kasaganaan ng tubig, at uri ng klima. 


Ang mga kalakal ay nauuri sa pagkain, inumin, gamot, kagamitan, 
tela, at palamuti. 


Ang mga pagkain ay mula sa halaman at hayop. Ang mga punong- 
kahoy ay nagbigay ng prutas. Ang mga halaman na nagsilbing pagkain 
sa araw-araw ay bigas, mais, gulay, tubo, at halamang-ugat. Ang 
mga hayop na kinakain ay baboy-ramo, baka, kambing, manok, at 
ibon. 


Ang inumin ay gatas, kape, at alak. Ang gatas ay mula sa baka, 
kalabaw, at kambing. Ang kape ay mula sa buto ng kape 
samantalang ang alak ay mula sa tubo at prutas. 


Ang mga gamot para sa simpleng sakit ay mula sa iba-ibang 
bahagi ng halaman at punong-kahoy tulad ng bayabas, banaba, at 
niyog. 


Ang mga kagamitang pantahanan at pangkabuhayan ay yari sa 
iba-ibang materyal na bunga ng malikhaing pag-iisip at paggawa. 
Ang mga gamit sa pagluluto tulad ng banga ay ginawa mula sa luwad. 
Ang gamit sa pangangaso ay sibat at pana samantalang sa 
pangingisda ay pinatulis na kawayan, bingwit, patpat, at lambat. Ang 
gamit naman sa pagsasaka ay araro na gawa sa bakal. 


Ang mga tela ay hinabi sa bulak at abaka. 


Heograpiya, Kasaysayan at Sibika 5 


Ang mga palamuti tulad ng singsing, hikaw, kwintas, at pulseras 
ay gawa sa mahahalagang mineral tulad ng tanso at ginto. Ang perlas 
at kabibe mula sa dagat ay karaniwang nakukuha sa mga taga- 
Mindanao. 


Nang lumaon, nakipagkalakalan ang mga sinaunang Pilipino sa 
mga dayuhang dumayo sa ating bansa. Ang mga Intsik ay nagdala 
ng porselana, telang seda at kagamitang gawa sa bakal. Ipinagpalit 
ang mga ito sa ginto, perlas, beeswax, at halamang gamot. Ang 
mga Arabe ay nagdala ng alpombra, telang lana, at kagamitang metal 
kapalit ng ating perlas. 


Ang kalakalang barter ay bunga ng kagustuhan na matugunan ang 
pangangailangan sa pamamagitan ng pagpapalitan ng mga kalakal. 


4. Ipasagot: 


a. Anu-ano ang uri ng kalakal o produkto na ipinalit ng mga sinaunang 
Pilipino? (pagkain, gamot, kagamitan, inumin, tela, palamuti) 

b. Bakit kinakailangang makipagpalitan ng mga kalakal sa ibang 
barangay? (Hindi lahat ng pangangailangan ay natutugunan ng 
mga kalakal na makikita sa sariling barangay) 

c. Bakit hindi pareho ang mga kalakal sa lahat ng barangay? (Ang 
uri ng tanim ay may kaugnayan sa uri ng lupa; ang uri ng tanim 
ay may kaugnayan sa kasaganaan ng tubig: ang uri ng tanim at 
hayop ay may kaugnayan sa klima) 

d. Ano ang kinakailangang taglayin ng isang Pilipino para 
maisakatuparan niya ang makabuluhang pakikipagkalakalan? 
(sipag, tiyaga at pagkamatipid) 


Pangwakas na Gawain 
Paglalahat 


Ipabuod ang aralin sa tulong ng factstorming web. 
1. Anong uri ng kalakalan ang ginamit ng mga sinaunang Pilipino? (barter) 


2. Anu-anong mga bagay ang ginamit sa kalakalang barter? Ilarawan ang 
mga ito at pangkatin. 


Heograpiya, Kasaysayan at Sibika 5 


Pagkain Kalakalang 
Barter 


Pagpapahalaga 
Ipasagot: 
Paano mapabibilis at mapasisigla ang pagpapalitan ng kalakal? 


Paglalapat 


1. Papiliin ang mga bata sa factstorming web ng mga kalakal/produkto na 
ginamit sa kalakalang barter at ipabigay ang kahalagahan nito. 

2. Ipasabi rin kung sino ang gumamit at kung paano mapananatili ang mga ito. 

3. Muling ipaawit ang "Kalakalang Barter." 


Heograpiya, Kasaysayan at Sibika 5 


Pagtataya 
Panuto: Punan ang retrieval chart ng mga hinihinging datos. 


KAYA MO BANG ITALA? 


Mga Bagay na Ginamit Sino ang Gumamit 
sa Kalakalang Barter Pilipino o Dayuhan 


Paano Naparami 


Kasunduan 
Ipagawa: 


1. Sumulat ng 1-2 tugma kung paano napahahalagahan ang mga bagay na 
ginamit sa kalakalang barter at ibahagi sa kasambahay. 


2. Para sa mga marunong gumamit ng kompyuter, magsaliksik kung anong 
mga bagay ang ipinagpalit ng iba pang mga dayuhan maliban sa Intsik at 
Arabe sa mga sinaunang Pilipino. 


Heograpiya, Kasaysayan at Sibika 5 


Aralin 5 - Kabuhayan ng Sinaunang Pilipino 3 


Batayang Mensahe : Ang barya ay mahalaga lalo na kung 
pagsasama-samahin 


Batayang Pagpapahalaga : Pag-iimpok 
Kaisipang Pokus : Kabuhayan ng mga Sinaunang Pilipino 3 
Bilang ng Araw ng Pagtatalakay: 1 araw 
Layunin 
e Naisasalaysay kung paano nagsimula ang pera mula Pre-hispanic era 
hanggang Spanish era 
e Nasasabi na ang barya ay mahalaga lalo na kung pagsasama-samahin 
Paksang Aralin: Paano nagsimula ang pera at bakit mahalaga ang barya 
Mga Kagamitan : BSP leaflets, Exhibit ng pera sa Mini Museum ng 


munisipyo o learning resource center ng paaralan, 
lecturette ng resource person 


Sanggunian : TX-Ang Ekonomiks sa Elementarya 
Kabanata 2, p. 31-34 
BSP Museo Guide Notes 
BSP Leaflets - Discover the World of Money 
Pamamaraan 
Panimulang Gawain 
Pagganyak 


1. Pagbalik-aralan ang tungkol sa mga bagay o produktong ginamit 
sa kalakalang barter. 

2. Magpakita ng iba't ibang uri ng pera at pahulaan ang halaga ng 
mga ito. 

3. Magpabigay ng hinuha kung paano nagsimula ang pera. 

4. Ilahad na magkakaroon sila ng paglalakbay sa mini museum ng 
munisipyo o sa learning resource center ng paaralan upang 
masagot ang mga katanungan. (Igayak ito mga ilang araw bago 
gawin ang paglalakbay pati na ang resource person.) 


Heograpiya, Kasaysayan at Sibika 5 


Panlinang na Gawain 
Paglalahad 


1; 
2. 


3. 


Ipaalaala ang mga pamantayan sa paglalakbay. 

Sabihin na sa paglalakbay, sikaping masagot ang katanungan tungkol 
sa kasaysayan ng pera. 

Gawin ang binalak na paglalakbay sa tulong ng tour guide at/o re- 
source person. 

Bigyan ng pagkakataon ang resource person na magsalita at ang 
mga bata na magtala ng datos. 

Magtanungan tungkol sa tinalakay ng resource person. 


a. 


b. 


f. 


Kailan nag-umpisa ang kasaysayan ng "pera?" (noong sinaunang 
kalakalang barter) 

Ano ang itinuturing na pinakamatandang halimbawa ng sinaunang 
"pera"? (mga bagay na kinakain, sinusuot, palamuti sa katawan, 
gintong barter rings, piloncitos, atbp.) 

Paano nagsimula ang kasaysayan ng pera? (Nang magsimulang 
mahirapan ang mga tao sa kanilang pagpapalitan/pagbabarter 
araw-araw. Nang mag-isip sila ng paraang mabawasan ang oras 
at hirap ng pagkakalakalang barter.) 

Ano ang kanilang ginawa? (Umisip sila ng mas praktikal na paraan 
ng pagpapalitan na ginagamitan ng metal at sa dakong huli ay 
perangpapel, barya, at bank notes sa halip na mga 
pangkaraniwang produkto o bagay tulad ng hayop, pagkain at 
kagamitan.) 

Anong silver coins ang ginamit noong Panahon ng Espanyol? 
(Cobs o mucuquinas, dos mundos o pillar dollars, 
counterstamped coins at portrait series, barillas, pesos fuertes, 
bank notes at gold coins.) 

Balikan natin ang inyong hinuha. Alin ang tama? 


Magdagdag ng impormasyon kung kinakailangan tulad ng mga 
sumusunod: 


Pinagmulan ng Pera 


Ang pakikipagpalitan sa kalakalang barter ay hindi madali. Nakauubos 
ito ng oras at araw. Sa kahihintay, maaaring mangyari ang mga ganitong 
sitwasyon - hindi matutugunan ang pangangailangan sa tamang panahon, 
masasayang ang kalakal dahil walang nangangailangan o tumatanggap 
nito, o may mga kalakal na nagugustuhan ng nakararami kung kaya't 
tumataas ang pagtanggap nito. 


Heograpiya, Kasaysayan at Sibika 5 


Kapag ang kalakal ay malawakang tinatanggap sa palitan, ito ay 
maituturing na pera. Sa kasaysayan ng mundo, ang ilan sa mga kalakal 
na uminog bilang pera ay ginto, pilak, tanso, bato, baka, at kabibe. 


Nang lumaon, nagsikap ang mga tao na mabawasan ang oras at hirap 
sa kanilang pagbabarter araw-araw sa pamamagitan ng pagbibigay ng 
halaga sa perang tinatanggap na kapalit ng kalakal at serbisyo. Ang 
yunit ng halaga ay ang laganap na panukat na kung saan ang halaga ay 
nakasaad. Nagagawa ng pera na ipakita ang yunit ng halaga, yamang 
lahat ng kalakal ay maaaring ihayag batay sa pera. 


Ang pera ay napagtataguan ng halaga sa pamamagitan ng pananatili ng 
halaga nito sa paglipas ng panahon. Hindi kinakailangang magmadali 
sa pagbili ng kalakal at serbisyo. 


Sanggunian: 
TX - Ekonomiks sa Elementarya, p. 31-35 


Simula ng Pera Bago Dumating ang mga Espanyol 


Napatunayan ng mga nahukay na ebidensya na may 2000 taon bago 
dumating ang mga Espanyol sa Pilipinas ay mayroon nang pamayanan 
ng mga mandaragat sa kapuluan ng Pilipinas. Ang pangangalakal ay sa 
pamamagitan ng barter o pagpapalitan ng mga kalakal. Nakikita sa mga 
kasulatan na ang mga Tsinong mangangalakal ay nakipagpalitan ng 
porselana, seda, at mga metal kapalit ng ginto, perlas, pagkit, (bees- 
wax) at mga halamang panggamot na siyang likas na yaman sa Pilipinas. 


Ang piloncitos o pira-pirasong ginto ang unang nakilalang sinsilyo sa 
Pilipinas. 


Ang iba pang bagay na ginamit sa palitan ay mga singsing na 
pangkalakalan o barter rings na iba-iba ang laki, gintong palamuti, at 
mga butil (beads). 


Sanggunian: 
BSP Leaflet - Discover the World of Money 


Heograpiya, Kasaysayan at Sibika 5 


Perang Ginamit sa Panahon ng Espanyol 


Ang Kalakalang Galyon o Galleon Trade ay nagsimula noong 1565 sa 
panahon ng kolonisasyon ng Pilipinas ng mga Espanyol. Ito ay tumagal 
ng 250 taon na naging dahilan para makilala ang Manila bilang sentro ng 
pangangalakal ng mga produktong oriental. 


Ang mga produktong oriental ay dinala sa ibayo ng Pacific Ocean. Ang kapalit 
ng mga kalakal ay iba-ibang hugis ng salaping pilak na tinawag na cobs o 
macuquinas. Ginamit din ang ibang salaping baryang yari sa pilak tulad ng 
dos mundos o pillar dollars, counterstamped coins at portrait series. 


Noong ika-18 siglo, nagkaroon ng matinding pagkukulang sa maliliit na 
barya. Ang Royalty of Spain ay nagbigay ng kapangyarihan sa Ayun- 
tamiento o munisipalidad ng Manila na gumawa ng mga baryang tanso 
na tinawag na barillas. Unang lumabas ang barillas noong 1728. 


Ang unang perang papel na tinawag na pesos fuertes ay inilabas noong 1852. 


Ang unang gintong barya ay ginawa ng Casa de Moneda de Manila noong 
1861. May nakaukit na "Filipinas" at tinawag ito na Isabelinas at Alfonsinos. 


Sanggunian: 
BSP Leaflet: Discover the World of Money 


Pangwakas na Gawain 
Paglalahat 


1. Itanong kung ano ang kanilang natutuhan tungkol sa kasaysayan ng 
"pera": ang kanilang naramdaman, atbp. 


2. Hikayatin ang mga batang magbigay ng ideya tungkol sa kahalagahan 
ng anumang uri ng "pera." 


Pagpapahalaga 


Itanong: 
Ano ang gagawin sa mga barya tulad ng 1-sentimo, 5-sentimo, 10- 
sentimo, 25-sentimo na natatanggap na sukli? Bakit mahalaga ang 
barya? 


Paglalapat 


e Hatiin ang klase sa dalawa. Ang unang pangkat ay magsasadula kung 
paano nagsimula ang pera noong bago dumating ang mga Espanyol. 
Ang pangalawang pangkat ay magpapakita sa panahon ng Espanyol. 


Heograpiya, Kasaysayan at Sibika 5 


Pagtataya 


A. lpasagot ang mga tanong sa sagutang papel. 


Isulat ang PE kung ang uri ng pera ay ginamit noong Pre-Hispanic Era at 
SE kung noong Spanish Era. 


. barillas 

. piloncitos 
beads 

. banknotes 
. portrait series "il (lide? CINCO Pawa 
. cowry shell 4, tam 
. pesos fuertes id 
. gold coins 

. hayop 
40. pagkain 


ODNDUADN- 


Pesos Fuertes 


B. Paano nagsimula ang mga perang kabilang sa PE? 
C. Kailan naging mahalaga ang barya? 


Kasunduan 
Ipasagot: 


1. Mangolekta ng ilang artifacts na kaugnay ng paksang tinalakay. Ilarawan 
ito sa klase o iambag sa Learning Resource Center ng paaralan. 


2. Para sa may kompyuter, magsaliksik ng karagdagang datos kasama 
ang larawan ng mga unang pera (maliban sa mga kalakal o produkto) sa 
iba-ibang bansa sa Asya. 


Piloncitos Barrilla Cob Dos Mundos 


Heograpiya, Kasaysayan at Sibika 5 


Aralin 6 - Kalagayang Pangkabuhayan sa Panahon ng Batas Militar 


Batayang Mensahe : May mga gastos na maituturing na pag- 
iimpok 

Batayang Pagpapahalaga : Pag-iimpok 

Kaisipang Pokus : Kalagayang Pangkabuhayan ng mga 


Pilipino sa Panahon ng Batas Militar 
Bilang ng Araw ng Pagtatalakay: 1 araw 
Layunin 


e Nasusuri ang suliraning pangkabuhayan sa Panahon ng Batas Militar 
e Naiisa-isa ang mga gastos na maituturing na pag-iimpok 


Paksang Aralin: Suliranin Pangkabuhayan sa Panahon ng Batas Militar 


Mga Kagamitan : flashcards na may petsa, mga babasahin tungkol sa 
Batas Militar, colored chalk 


Sanggunian : TX Lahing Pilipino 5 pah. 236-237 
TX Ang Pamana 5 pah. 243-245 
TX Kapit Bisig pah. 156, 166, 168 


Pamamaraan 
Panimulang Gawain 
Pagganyak 


1. Ipasulat ang mga pangyayaring naganap ayon sa mga petsang 
nakatala sa flashcards. 


2. Magpabigay ng mga reaksyon tungkol sa mga binanggit na 
makasaysayang pangyayari. Itala sa pisara. lpokus ang reaksyon 
sa deklarasyon ng Batas Militar. 


3. Itanong: Nararapat ba o hindi nararapat ang pagdedeklara ng Batas 
Militar? 


Heograpiya, Kasaysayan at Sibika 5 


Panlinang na Gawain 
Paglalahad 


1. Hatiin ang klase sa dalawang pangkat. Ipaliwanag na magkakaroon 
ng debate tungkol sa isyu ng Batas Militar. 


2. Talakayin ang alituntunin sa pagde-debate: 
e May kontrobersyal na isyu na pagtatalunan 
e May dalawang debatista (debater) na magsasalita tungkol sa 
napiling panig: Sang-ayon, Di-sang-ayon 
e Bibigyan ng tig-5-8 minuto ang unang paglalahad ng bawat panig. 
e Magkakaroon ng rebuttal upang marinig ang ganting-matuwid o 
pagpapabulaan ng bawat panig. 
e Bibigyan ng tig-limang minuto ang bawat panig para sa huling 
presentasyon o paglalahad. 
3. Papiliin ang dalawang pangkat ng kanilang panig (Sang-ayon o Di 
sang-ayon) sa pamamagitan ng toss coin (ibon-tao) o iba pang paraan. 
4. Bigyan ng sapat na panahon ang bawat pangkat na maghanda. 
Hayaan silang magsaliksik. 


Mga Karagdagang Gawain 


1, 


Muling ipaalala ang mga tuntunin sa debate at ipatanghal ito. 

Magtanungan tungkol sa kinalabasan ng mga paglalahad o debate ng 
dalawang pangkat. Itala sa pisara ang impormasyon upang mapadali 
ang pagsusuri sa kalagayan ng kabuhayan sa Panahon ng Batas Militar. 


Halimbawa: Mga Programa sa llalim ng Batas Militar 


e Tenancy Emancipation Decree - paglilipat sa mga kasama ng mga 
lupang kanilang sinasaka (24 ektarya pataas) 

e Samahang Nayon at Kooperatiba 

e Programang Pabahay - Relocation sites sa Sapang Palay, San Jose 
del Monte, Carmona, Dasmarihas, atbp. 

e Family Planning - dalawang anak lamang hanggang dumating ang 
taong 2000. (Growth rate: mula 2.4% ng 1982 sa 2% sa 1987 
hanggang maibaba ito ng 1.7% sa 1992.) 

e Tax Collection - BIR ang mangungulekta ng buwis sa pamamagitan 
ng mga bangko. 

e KKK (Kilusang Kabuhayan at Kaunlaran) - pagtulong sa maliliit at 
katamtamang industriya, NEDA; atbp. 

.. Sariling Sikap - recycling, paghahalaman, pag-iimbak ng pagkain, atbp. 


Heograpiya, Kasaysayan at Sibika 5 


e Biyayang-Dagat - pagtulong sa mga mangingisda 
e Masagana 99, Green Revolution, atbp. 


3. Magdagdag ng impormasyon kung kinakailangan. 
4. Anu-anong pinagkakagastahang gawain ang maituturing na pag-iimpok din? 


Pangwakas na Gawain 
Paglalahat 


Gabayan ang mga batang bumuo ng konsepto. Sabihin: Bagamat maraming 
programa/proyekto ang nailunsad sa ilalim ng Batas Militar kaugnay ng 
pagkakatatag ng Bagong Lipunan, ano ang naging katayuan ng ating 
ekonomiya? (Bumagsak ang ekonomiya, marami ang nawalan ng trabaho, 
lumaki ang pagkakautang na umabot sa 26 na bilyong dolyar, atbp.) 


Pagsasanib ng Mensahe 


Sabihin: Sa tinuran ninyong mga proyekto tungkol sa KKK, Sariling Sikap, 
maliliit at katamtamang negosyo, atbp. ano ang magagawa sa 
perang kinita? (impukin sa bangko, ikuha ng insurance, 
magnegosyo, ipagawa ng bahay, atbp.) Bakit? Pangatwiranan. 


Paglalapat 


1. Ganyakin ang mga batang isadula ang ilan sa sumusunod na mga 
sitwasyon: 


e Malawakang pagmamalabis at pandaraya 

e Pagbomba sa Plaza Miranda 

e Pagpapatupad ng curfew (8:00 N.G. - 4:00 N.U.) 
e Pagpapaunlad sa mga industriyang pantahanan 
e Pagpaplano ng pamilya 


2. Bigyang-linaw ang negatibong pagpapahalagang maaaring lumabas sa 
dula-dulaan. 


Heograpiya, Kasaysayan at Sibika 5 


Pagtataya 


Panuto: Isulat sa sagutang papel ang iyong pananaw sa isa sa mga 
sumusunod: 


1. Pagpapautang ng mga bangkong panrural at kooperatiba ng puhunan 
sa mga magsasaka 

2. Pamumuhunan ng mga dayuhang kompanya at korporasyon sa bansa 

3. Pagpapatayo ng mga plantang nukleyar at geothermal 


Takdang Aralin 


Sumulat ng 2-3 tugma tungkol sa suliraning pangkabuhayan ng kasalukuyang 
administrasyon na may kaugnayan sa kabuhayan noong Panahon ng Batas 
Militar. Magtanong o magpatulong sa mga kasambahay tungkol sa suliraning 
pangkabuhayan ngayon. 


Heograpiya, Kasaysayan at Sibika 5 


Aralin 7 - Kasaysayan ng Pera 


Batayang Mensahe : Ang barya ay mahalaga lalo na kung 


pagsasama-samahin 


Batayang Pagpapahalaga : Pag-iimpok 


Kaisipang Pokus : Kabuhayan ng mga Sinaunang Pilipino 


Bilang ng Araw ng Pagtatalakay: 1 araw 


Layunin 


e Natatalakay ang kasaysayan ng pera sa Panahon ng Rebolusyon, 
Panahon ng Amerikano, Panahon ng mga Hapones, at Panahon ng 
Republika 


Paksang Aralin: Ang Kuwento ng Pera sa Pilipinas sa Iba't Ibang Panahon 


Mga Kagamitan : banknotes, totoo o laruang perang papel, coins activ- 


ity cards, bike-size commitment chart, BSP materi- 
als on money, plastic pocket chart, props para sa 
masining na pag-uulat, pentel pen, manila paper, cray- 
ons, coupon bonds, masking tape, mikropono, teksto 
ng "Kuwento ng Pera sa Iba-Ibang Panahon" 


Sanggunian : BSP Museo Guide Notes 


Pamamaraan 


BSP Leaflets - Discover the World of Money 


Panimulang Gawain 
Balik-aral at Pagganyak 


1 
2. 


3. 


lwasto ang gawaing-bahay tungkol sa pinagmulan ng pera. 
Pagbalik-aralan ang tungkol sa kasaysayan ng pera mula Pre- 
Hispanic era hanggang Spanish era. 

Magpahulaan tungkol sa iba't ibang uri ng pera sa bansa at karatig 
bansa. 

Tipunin sa transport pocket chart lahat ng nakilalang salapi (lokal 
at internasyunal) para sa pangkatang gawain at pag-uulat. 


Heograpiya, Kasaysayan at Sibika 5 


Panlinang na Gawain 


Paglalahat/Pagtatalakayan 


1. Pangkatin ang klase sa apat at sabihing pumili sila ng kanya-kanyang 


lider at kalihim. 


2. Ipamahagi ang mga activity card at basahin ang kuwento tungkol sa 


"Pera sa Iba't-ibang Panahon." 


3. Bigyan ang mga bata ng sapat na panahong maisakatuparan ang mga 
gawaing nakatala sa kanya-kanyang activity card. 


Halimbawa ng isang activity card: 


Rebolusyon. 


Fon 


ang pagtatanghal. 


Activity Card - Pangkat | 
1. Magsaliksik tungkol sa kasaysayan ng pera noong Panahon ng 
Itala ang mahahalagang datos sa kuwaderno. 


Maghanda para sa limang-minutong pag-uulat sa paraang dula-dulaan. 
Gumamit ng kaugnay na props upang maging malinaw at makahulugan 


Talaan ng pangkatang gawain batay sa activity cards 


Paksa 


Paraan ng Pag-uulat 


| Panahon ng Rebolusyon | Dula-dulaan 


| Panahon ng Amerikano 
Panahon ng Hapones 
Panahon ng Republika 


Paawit 
Acrostics 
TV Patrol 


4. Ipaulat ang mga nasaliksik na datos sa makasining na paraang nakatala 


sa card. 


5. Magkaroon ng ebalwasyon tungkol sa pagtatanghal. 


Pangwakas na Gawain 
Paglalahat 


1. Itanong kung paano nabuo ang kasalukuyang pera. 


2. Ipasabi ang mga uri nito. 


Heograpiya, Kasaysayan at Sibika 5 


Paglalapat 


e Hikayatin ang mga batang gumawa ng personal o pangkatang 
komitment upang lumutang ang kahalagahan ng pera. 


Munting Pangako Kaugnay ng Pera 


Mga Bagay na Aking... 


Ihihinto Ipagpapatulo Sisimulan 


Pagsulat sa perang Paglalagay ng Pag-iimpok sa 
papel barya sa alkansya | bangko 


e Ang inyong pangkat ay binigyan ng pagsubok sa kakayahang makalikom 
ng sapat na halaga mula sa mga barya. Anong stratehiya ang inyong 
gagamitin? Ano ang pinapatunayan nito ukol sa pagsasama-sama ng 
barya? 


Pagtataya 


Pagsunud-sunurin ayon sa panahon ng pagkakagawa o paggamit ang 
sumusunod na mga pera at kaugnay na dokumento. Simulan sa bilang 1 
para sa pinakauna hanggang marating ang 5 para sa pinakahuli. 


Guerilla Notes 

Ang Bagong Lipunan Series 
Silver Certificates 
two-centavo copper coins 
Piloncitos 


Kasunduan 
Ipagawa: 


1. Maghanda para sa Parada ng Ebolusyon ng Philippine Money na 
gaganapin sa katapusan ng yunit. Ang bawat pangkat ay maghahanda 
ng malaking drawing ng pera na ginamit noong panahon na tinalakay. 


2. Magsimulang mangolekta ng mga commemorative coins at medalya 
para sa Learning Resource Center ng paaralan. Magpatulong sa mga 
kakilala sa pamayanan at ibigay sa guro para sa isang exhibit na ilulunsad 
bago matapos ang panuruang taon. 


Heograpiya, Kasaysayan at Sibika 5 


Ang Kuwento ng Pera sa Iba-ibang Panahon 
Panahong Rebolusyunaryo 


Noong ika-23 ng Agosto, 1896, pinangunahan ni Andres Bonifacio ang 
"Sigaw ng Balintawak." Ito ang naging hudyat sa panimula ng Rebolusyon 
ng Pilipinas. Naluklok si Heneral Emilio Aguinaldo bilang kauna-unahang 
pangulo ng Republika ng Pilipinas. 


Dalawang uri ng tansong 2-sentimong barya ang ginawa sa pagawaan 
ng armas sa Malolos. Kakaunti lamang ang nalikhang mga barya kaya 
maituturing ang mga ito na pambihirang koleksyon. May nalimbag din na 
salaping papel ngunit naging limitado ang pagpapalaganap nito dahil 
panandalian lamang ang pamahalaang Aguinaldo. 


UN PESO tt Ahipa 444 : 
maga 200 p208 SASSER ba 


=. Emilis Agvinaldo. =). || if 


3 
a 
PINA 


a 
+ 


REPUBLICA ` FILIP} =; 


Emisión de un pew 


Panahon ng Amerikano 


Nang dumating ang mga Amerikano noong 1901, ipinasa ng Kongreso 
ng Amerika ang Batas sa Paggawa ng Barya sa Pilipinas (Philippine Coin- 
age Act). Ito ang naging daan para gumawa ng mga baryang pilak mula 
1903 hanggang 1912. Sumunod dito ang paglabas ng mga Silver Certifi- 
cates hanggang 1918. Mula 1918 hanggang 1935, ipinalit ang Treasury Cer- 
tificates. 


Heograpiya, Kasaysayan at Sibika 5 


Noong 1920, napagtanto ng pamahalaang Amerikano na mapabibilis at 
makatitipid sa halaga ng paggawa ng pilak na barya kung sa Pilipinas ito 
gagawin kaya binuksan nilang muli ang Manila Mint. Ang Manila Mint ang 
gumawa ng pilak na barya hanggang sa Panahon ng Komonwelt. Ito rin ang 
naging unang tanggapan ng Bangko Sentral noong 1949. 


ye 


PaNisiwid tig aya nupvnvo 


Noong panahon ng mga Hapones mula 1941 hanggang 1944, dalawang 
uri ng pera ang umikot. Ang Pamahalaang Hapones ay naglabas ng Japa- 
nese Invasion Money. Ang mga Gerilyang Pilipino ay naglabas ng Guerilla 
Notes o Resistance Currencies. 


Heograpiya, Kasaysayan at Sibika 5 


Panahon ng Republika 


Noong 1949, ang Central Bank of the Philippines ay nagpalabas ng Vic- 
tory Notes. Noong 1951, ang unang opisyal na salaping papel na inilabas ng 
Central Bank ay ang English Series. Sinundan ito ng Pilipino Series noong 
1967, Bagong Lipunan Series noong 1973, at New Design Series noong 
1975. Ipinasok ang Flora at Fauna Series noong 1983 at binago noong 
1999. Noong 1998, pinawalang-bisa ang lahat ng series. 


Noong Hulyo 3, 1993, sa bisa ng Batas Pambansa 7653, itinatag ang 
Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP) bilang isang nagsasariling punong 
awtoridad sa pananalapi. Ang bagong sagisag ng BSP ay ginamit sa perang 
papel at barya noong 1995. 


DALAWANG P BiSO.... | 


eran AT 
pai BA PNS 
SALAPING UN! 

a rare BA TO AY 


Heograpiya, Kasaysayan at Sibika 5 


Aralin 8 - Lipunan at Kabuhayan sa Panahon ng Hapones 


Batayang Mensahe : Ang wastong pangangasiwa ng salapi ay 
may kaugnayan sa pag-unlad 


Batayang Pagpapahalaga : Pag-iimpok 

Kaisipang Pokus : Kabuhayan sa Panahon ng Hapones 
Bilang ng Araw ng Pagtatalakay: 1 araw 

Layunin 


e Nasusuri ang kabuhayan ng mga Pilipino sa panahon ng mga Hapones 
e Nasasabi na ang wastong pangangasiwa ng salapi ay may kaugnayan 
sa pag-unlad ng mag-anak at bansa 


Paksang Aralin: Kabuhayan ng Pilipino sa Panahon ng Hapones 


Mga Kagamitan : larawan ng Death March, Makapili, Pearl Harbor 
Bombing, Formal Signing ng Pagsuko ng Bataan, 
Pagbalik ng mga Amerikano, Jose Laurel, Douglas 
MacArthur, Jorge Vargas, Luis Taruc, Manuel Quezon, 
Masaharu Homma, Jose Abad-Santos, Edward King, 
SQ3R Chart, Mickey Mouse money; Timeline ng 
mahahalagang pangyayari; Personal Development Plan 


Sanggunian : TX Kapit Bisig p. 124-125 
TX Ang Pamana 5 p.219 
The Battle of Bataan 


Pamamaraan 
Panimulang Gawain 
Pagganyak 


1. Magpahulaan tungkol sa mga taong lumutang noong Panahon ng 
mga Hapones. Magpapakita ng mga larawan ang guro at kikilalanin 
ng mga bata ang mga ito. 


2. 


Heograpiya, Kasaysayan at Sibika 5 


Magbalik-aral sa pamamagitan ng timeline tungkol sa mahahalagang 
pangyayari noong Panahon ng mga Hapones (Pearl Harbor Bomb- 
ing, Pagbagsak ng Bataan at Corregidor, Pagbabalik ni MacArthur, 
Death March, Manila as Open City, at iba pang katulad na mga 
pangyayari. 


Ipamahagi ang mga babasahin tungkol sa kabuhayan ng mga Pilipino 
noong Panahon ng mga Hapones. 


Panlinang na Gawain 


Paglalahad/Pagtatalakay 


1. 


2. 


Ganyakin ang mga bata na tingnan ang mga babasahing ipinamahagi 
bilang paghahanda sa pagbuo ng mga tanong. 
Gabayan ang mga mag-aaral sa pagbuo ng mga tanong. 


Halimbawa: 


a. Ano ang ginawa ng mga Pilipino upang maligtas sa mga 
Hapones? 

b. Anu-ano ang gawaing pangkabuhayan na kanilang isinagawa? 

c. Paano nakaapekto ang perang tinatawag na Japanese Invasion 
Money o Mickey Mouse sa halaga ng piso? 

d. Bakit hindi nagtagumpay ang programang pangkabuhayan sa 
Panahon ng Hapones? 

e. Anu-anong pagpapahalaga ang natutuhan ng mga Pilipino 
kaugnay nito? 


Bigyan ng sapat na panahon ang mga batang magbasa (READ) 
upang masagot ang mga tanong na sila mismo ang gumawa. 
Hikayatin silang mag-ulat/mag-RECITE tungkol sa mga impormasyon 
o datos na nakalap para sa bawat tanong habang isinusulat ito ng 
guro sa pisara. 

Hayaan silang repasuhin (REVIEW) ang kanilang mga kasagutan at/ 
o mga babasahing ginamit bilang paglilinaw o pagwawasto kung 
kinakailangan. 

lpahambing ang halaga ng mickey mouse money sa piso ng mga 
Pilipino at epekto nito sa kabuhayan. 


Heograpiya, Kasaysayan at Sibika 5 


Pangwakas na Gawain 


Paglalahat 


Ipalagom ang mga impormasyon/datos/sagot upang makabuo ng 1-2 
konsepto at mabigyang-diin ang pagpapahalagang natutuhan nila kaugnay 
ng wastong pangangasiwa ng salapi. 


Paglalapat 


Magpagawa ng isang personal development plan (PDP) na nakapokus 
sa "kaunting" kinita mula sa pagba-"Buy and Sell" at pagbebenta ng mga 
ginawang "imitasyon" ng mga orihinal na produkto. 


Pagtataya 


Sagutin ang sumusunod: 


a 


2. 
3. 


4. 


Ano ang naging solusyon ng pamahalaan sa suliraning kakapusan ng 
pagkain? 

Paano nakaapekto ang perang Mickey Mouse sa halaga ng piso? 

Bakit hindi nagtagumpay ang programang pangkabuhayan ng mga 
Hapones? 

Paano ka makatutulong sa kaunlaran ng mag-anak at bansa sa kabila 
ng maliit na kita ng inyong pamilya? 


Takdang Aralin 


Gumawa ng poster o slogan tungkol sa tamang pangangasiwa ng pera tungo 
sa maunlad na pamilya at bansa. 


Heograpiya, Kasaysayan at Sibika 5 


Aralin 9 - Mga Natatanging Bangko sa Pilipinas 


Batayang Mensahe : Maraming mamamayan ang makikinabang 
kung mag-iimpok sa bangko. 


May mga batas at patakarang pinaiiral ang 
pamahalaan at Bangko Sentral ng Pilipinas 
na nakatutulong sa kabuhayan at 


pamumuhunan. 
Batayang Pagpapahalaga : Pag-iimpok 
Kaisipang Pokus : Kabuhayan ng mga Pilipino sa Panahon 


ng mga Amerikano 
Bilang ng Araw ng Pagtatalakay : 1 araw 
Layunin 


e Naiisa-isa ang mga pakinabang na dulot ng pag-iimpok sa bangko 

e Natutukoy ang mga natatanging bangko ng pamahalaan 

e Naipaliliwanag kung bakit tinawag na bangko ng mga bangko ang Bangko 
Sentral ng Pilipinas (BSP) 


Paksang Aralin: Mga Pakinabang Dulot Ng Mga Natatanging Bangko sa 
Pilipinas 


Kagamitan : Toy bank na may mga tanong tungkol sa deposit/with- 
drawal slips, colored chalk, premyo para sa mananalong 
pangkat, laruang telebisyon, ilustrasyon ng mga 
benepisyo, mga binilot na papel na may nakasulat na 
kabutihan ng pag-iimpok sa bangko 


Sanggunian : TX - Ang Ekonomiya sa Elementarya p. 41-43 at 52-54 
BSP Leaflets 


Heograpiya, Kasaysayan at Sibika 5 


Pamamaraan 
Panimulang Gawain 
Pagganyak 


1. lwasto ang gawaing bahay. 

2. Pangkatin ang klase sa dalawa para sa isang paligsahan at mag- 
atas ng isang scorer na susulat sa pisara. (Ang mga tanong ay 
tungkol sa uri ng serbisyo na ibinibigay ng mga bangko.) 

3. Pabunutin ng tanong ang pangkat A sa Toy Bank at ipasagot sa 
Pangkat B. Kapag nasagot ng B, sila naman ang bubunot at 
magtatanong. Kapag hindi nasagot, sila pa rin ang bubunot at 
magtatanong. Sa 10 tanong, panalo ang may pinakamaraming 
tamang sagot. 


Panlinang na Gawain 


Paglalahad/Pagtatalakayan 


1. Itanong: Kapag narinig ninyo ang salitang PAKINABANG, ano ang 
pumapasok sa inyong isipan? (word association) 


2. Itala sa pisara ang sagot. Gumamit ng iba-ibang kulay ng chalk upang 


hamunin ang imahinasyon ng mga bata. Halimbawa : 


bentaha benepisyo 


PAKINABANG 


atbp. kabutihan 


3. Sabihin na ang paksang tatalakayin ay tungkol sa mga pakinabang 
na dulot ng pag-iimpok sa bangko. 


4. Pagbigayin sila ng mga hinuha at isulat sa pisara kung bakit dapat 
mag-impok sa bangko. (Tutubo ang pera, ligtas sa magnanakaw, 
sunog, baha, at anay, makatutulong sa iba, madaling makauutang 
sa bangko, makatutulong sa pag-unlad ng ekonomiya, atbp.) 


Heograpiya, Kasaysayan at Sibika 5 


5. lpapanood ang isang kunwaring palabas tungkol sa mga pakinabang 
ng pag-iimpok sa bangko matapos ipaalaala sa mga bata ang mga 
pamantayan sa panonood upang mangalap ng datos. 


6. Magtalakayan upang mapatunayan ang mga hinuha. 


7. Magbigay ng lecturette kaugnay ng aralin tungkol sa mga natatanging 
bangko ng pamahalaan at ang Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP). 
(Tingnan ang hand outs.) 


Pangwakas na Gawain 
Paglalagom ng Aralin 


1. Isulat ang mga hinuha kung bakit dapat mag-impok sa bangko. 
Palagyan ng tsek (Y) ang mga tamang hinuha. 

2. Magpabigay ng ilang pangungusap upang maipaliwanag kung bakit 
sinasabing Bangko ng mga Bangko ang BSP. 


Paglalapat 


Pangkatin sa lima ang klase at ipa-role play ang kabutihang dulot ng pag- 
iimpok sa bangko batay sa nabunot na kapakinabangang nakasulat sa binilot 
na papel. 


Pagtataya 
Isulat sa sagutang papel ang T kung tama ang isinasaad at M kung mali. 


1. Mas mainam mag-ipon sa alkansya upang may magamit agad 
na pera kung kinakailangan. 

2. Ang maliit na halagang idinideposito sa bangko ay lalong lalaki sa 
katagalan dahil nadaragdagan ito ng interest o tubo sa perang 
inimpok. 

3. Kapag nag-impok sa bangko, sigurado tayong hindi ito 
masusunog o mananakaw. 

4. Ang naglalagak ng pera sa bangko ay nakatutulong sa mga 
gawaing pangkalakalan ng bansa. 

5. Ang Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP) ang namamahala sa 
sistema ng pagbabangko sa Pilipinas. 

6. Ang BSP ay maaaring tumanggap ng deposito mula sa publiko. 

7. Ang Development Bank of the Philippines ay isang thrift bank. 


Heograpiya, Kasaysayan at Sibika 5 


8. | Ang Land Bank of the Philippines ay nagpapautang din sa mga 
kooperatiba at samahan ng mga magsasaka. 

9. Ang Monetary Board ng BSP ang bumabalangkas ng mga 
patakaran sa salapi at pangkalahatang patakaran sa 
pamamahala sa pagpapautang at pagbabangko na ipinatutupad 
ng BSP. 

10. Ang Al-Amanah Islamic Investment Bank of the Philippines na 
nakakiling sa pag-unlad ng kabuhayan ng Autonomous Region of 
Muslim Mindanao ay nakabatay sa konsepto sa pagbabangko ng 
Islam. 


Kasunduan 


Kumatha ng isang jingle tungkol sa kahalagahan ng pag-iimpok sa bangko 
sa tulong ng iyong kaibigan. Iparinig ito sa kamag-aaral. 


1. 


Heograpiya, Kasaysayan at Sibika 5 


Mga Natatanging Bangko ng Pamahalaan 
Development Bank of the Philippines (DBP) 


Ang dating tawag sa bangkong ito ay Rehabilitation Finance Corporation 
(RFC) na itinatag noong 1946. Ito ang umasikaso sa mga pangangailangan 
sa muling pagbangon at pag-unlad pagkatapos ng Ikalawang Digmaang 
Pandaigdig. Ang tungkulin nito ay paunlarin ang industriya sa agrikultura at 
itaguyod ang pagtatatag ng mga pribadong bangko sa pag-unlad. Ang 
pagpapautang nito ay nakatuon sa mga proyekto sa pag-unlad tulad ng 
transportasyon, telekomunikasyon, kuryente, enerhiya, agrikultura, maliit at 
may katamtamang-laking mga industriya, at murang pabahay. 


Ang DBP ay isang bangkong unibersal at nagbibigay-serbisyo sa 
pagbabangko sa pamumuhunan at iba pang serbisyo na may kinalaman sa 
elektronik na pagbabangko. 


Land Bank of the Philippines (LBP) 


Ito ay itinatag noong 1963 upang maglaan ng nasa oras at sapat na tulong 
pinansyal sa programa sa repormang agraryo. Ang pagpapautang ay 
nakatuon sa pagtulong sa mga magsasaka upang makapagmay-ari ng 
sinasakang lupa, malinang ang kanilang lupa, at maipagbili ang kanilang ani. 


Ang LBP ay nagpapautang sa mga kooperatiba at sahaman ng mga 
magsasaka upang mapadali ang produksyon, pagbenta ng ani, at pagtamo 
ng mga pangunahing kailangan. 


Ang LBP ay isang bangkong unibersal kaya ang mga serbisyo ay may 
kinalaman sa elektronik na pagbabangko. 


Al-Amanah Islamic Investment Bank of the Philippines 


Ito ay itinatag noong 1974 upang itaguyod at pabilisin ang pag-unlad na 
panlipunan at pangkabuhayan ng Autonomous Region of Muslim Mindanao. 


Ito ay isang bangkong unibersal na may operasyon sa pagbabangko, 
pagpopondo at pamumuhunan. Ito ay lumalahok sa mga gawain sa 
agrikultura, pakikipagkalakalan at pamumuhunan na batay sa konsepto sa 


Heograpiya, Kasaysayan at Sibika 5 


pagbabangko ng Islam. Pinahihintulutan ang pagbabahagi ng kinita at iba 
pang ugnayang kasunduan subalit lubos na ipinagbabawal ang mga 
transaksyong nakabatay sa interes o tubo. 


Sanggunian: 
TX sa Ekonomiks sa Elementarya na ipinamahagi ng BSP, p. 52-53 


Bangko Sentral ng Pilipinas 


Ang Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP) ang bangko ng mga bangko sa bansa. 
Ito ay tumatanggap ng deposito at nagpapautang sa mga bangko lamang. 
Wala itong tuwirang pakikitungo sa publiko tungkol sa pagbabangko. 


Nagpapautang ang BSP sa mga bangko para sa pangangalakal, produksyon, 
at katulad na mga gawain kagaya ng pagluluwas at gawaing pang-agrikultura. 


Ang Monetary Board ng BSP ang bumabalangkas ng mga patakaran sa 
salapi at pangkalahatang patakaran sa pamamahala sa pagpapautang at 
pagbabangko. Ang mga patakarang ito ay ipinatutupad ng BSP. 


Ang mainam at patuloy na paglago ng ekonomiya sa pamamagitan ng 
pagpapanatili sa katatagan ng sistemang pinansyal o sistema sa pananalapi 
ay nakasalalay sa BSP. Sinisikap ng BSP na mapanatiling mababa ang 
tubo sa pautang ng mga bangko at maging bukas ang pag-utang lalo na sa 
maliliit na mangangalakal. 


Sanggunian: 
TX sa Ekonomiks sa Elementarya na ipinamahagi ng BSP, p. 53 


Heograpiya, Kasaysayan at Sibika 5 


Mga Benepisyo ng Pag-iimpok sa Bangko 


. Ang perang idinideposito sa bangko ay tutubo ng interes. 


Ang maliliit na halagang patuloy na idinideposito sa bangko ay lalong lalaki 
sa katagalan dahil idinadagdag dito ang interes na tinubo ng perang inimpok. 
Habang lumalaki ang inimpok, ganoon din ang kakayahang matugunan ang 
mga kailangan ng pamilya at iba pang gustong makamit para umunlad ang 
buhay. 


Ligtas ang pera sa bangko 


e Panatag ang kalooban. Ligtas ang pera sa magnanakaw, sunog, baha, 
anay, at iba pang kalamidad. 

e Iniingatan ng bangko ang pera para sa kapakanan ng depositor. 

e Sinusubaybayan ng BSP ang pamamahala sa bangko. 

e Ang perang nakadeposito sa bangko ay nakaseguro sa Philippine De- 
posit Insurance Corporation (PDIC) hanggang sa halagang P250,000.00. 


Magkakaroon ng mainam na pagkakataon sa mga pautang kung ang 
pera ay nasa bangko. 


Ang isang depositor na maganda ang rekord ay madaling makauutang sa 
bangko. 


Makakukuha rin siya ng mas madaling kondisyon sa pagbabayad sa bangko, 
sa ibang tindahan, at mga bahay-kalakal. 


. Ang naimpok sa bangko ay makatutulong sa iba. 


Ang bahagi ng perang idiniposito sa bangko ay magsisilbing pondong pera 
na ipinauutang sa maliit at malalaking mamumuhunan. 


Halimbawa: Si Aling Nena ay nangangailangan ng puhunan para 
makapagsimula ng isang tindahang pangsari-sari. Siya ay uutang sa bangko 
at unti-unti niya itong babayaran kasama ang interes. 


. Ang nag-iimpok sa bangko ay tumutulong sa pagkakaroon ng mga 


benepisyong kailangan sa pag-unlad ng ekonomiya. 


a. Ang perang idineposito ay maaaring magamit sa mga gawaing 
pangkalakalan. Ang mga bangko ay nasa mabuting kalagayan na 


Heograpiya, Kasaysayan at Sibika 5 


magpautang sa mga pabrika, industriya, at iba pang gawaing-pang- 
ekonomiya. 


b. Ang pamahalaan ay nagkakaroon ng pagkakataong makagamit ng 
pondong lokal, sa halip na umutang ng dolyar sa labas ng bansa, sa 
paglulunsad ng iba't ibang proyekto sa pag-unlad katulad ng mga kalsada, 
tulay, at ibang imprastraktura. 


c. Ang maraming gawaing pang-ekonomiya na pinondohan ng pautang mula 
sa pag-iimpok ay tumutulong sa patuloy na pag-unlad ng ekonomiya. 
Ang isang matatag at lumalagong ekonomiya ay nangangahulugan ng 
higit na maraming hanapbuhay na may mataas na suweldo. Ito'y 
magbibigay sa bawat pamilya ng sapat na pagkain sa mesa at mabuting 
pabahay, pangangalagang pangkalusugan, at edukasyon. Magkakaroon 
ng mabuting pamumuhay para sa lahat. 


Sanggunian: 
TX - Ekonomiks sa Elementarya na ipinamahagi ng BSP, pp. 41-43 


Heograpiya, Kasaysayan at Sibika 6 


Aralin 1: Karapatan ng Mamamayang Pilipino 
("The Customer is always right") 


Batayang Mensahe : May katotohanan ang kasabihang "The 
customer is always right" 

Batayang Pagpapahalaga : Matalinong Mamimili 

Kaisipang Pokus : Karapatan sa ari-arian 


Bilang ng Araw ng Pagtatalakay: 2 araw 
Layunin: 


e Naipaliliwanag kung bakit mahalaga ang pagtatamasa ng kalayaan at 
mga karapatan ng mamamayan. 
e Nabibigyang-katwiran ang kasabihang "The customer is always right" 


Paksang Aralin: Karapatan ng Mamamayang Pilipino 
Karapatan sa Ari-arian ( "The customer is always right" ) 


Sanggunian : BEC-PELCIII,B.9 


Kagamitan : Dialogue Chart 
Pamamaran: 
Panimulang Gawain 
Balik-aral 


1. Pagbalik-aralan ang mga karapatan ng mamayang Pilipino. Sa 
pamamagitan ng mga strips ng kartolina, isusulat ng mga mag- 
aaral ang iba't ibang karapatan ng mamamayang Pilipino. 
Ipaliliwanag ang bawat karapatan pagkatapos. 


Mga Karapatan ng Mamamayang Pilipino 


Libreng Edukasyon Pagtatatag ng Samahan Pagpili ng Sariling 
Relihiyon 
Pagkakaroon ng Maayos at Pamamahayag Pagkakaroon ng 
Matahimik na Kapaligiran Ari-arian 


| Pagkakaroon ng Maayos at Marangal na Hanapbuhay | 


Heograpiya, Kasaysayan at Sibika 6 


2. Itanong: Alin sa mga karapatan ang may kaugnayan sa 
matalinong mamimili ? 


Pagganyak 
Pagawan ng dayalog ang sitwasyong ito: 


Isang kustomer at kahera na nagtatalo sa loob ng isang department store. 
Pinagtatalunan nila ang tungkol sa isang blouse na may punit na pilit 
pinababayaran ng kahera dahil sa hawak niya na ito kaya may pasubaling 
ang kustomer ang nakapunit nito. Ayaw na itong kunin ng kustomer 
ngunit pinababayaran ang damit kahit sa mababang halaga kung hindi 
ay ire-report sa pamunuan ng department store. 


Halimbawang dayalog: 


Naku! May punit pala 
ang blouse na ito. 
Hindi ko na ito 
kukunin. Ibabalik ko 
na lang. 


Naku, hindi po maaari, 
ma'am. Hawak na po 
ninyo eh. Kami po ang 
mananagot pag di 
ninyo binayaran iyan. 


Bayaran n'yo na lang 
po sa may bawas na 
halaga. Kundi kayo 
ang mananagot sa 
pamunuan. 


Aba, e, ngayon ko 
lang napansin ang 
punit nito. Hindi ko na 
sana kinuha kung 
nakita ko agad. a 


Heograpiya, Kasaysayan at Sibika 6 


Panlinang na Gawain: 
Pagsasadula 


Tumawag ng dalawang mag-aaral na magsasadula sa ginawa nilang 
dayalog. Ang Bata A ay magsisilbing kustomer at tindero/tindera o kahera 
naman ang Bata B. Pagkatapos ay magpalitan sila ng pwesto. Ibigay ang 
wastong panuntunan sa wastong pakikinig. Paalalahanan ang mga kalahok 
na tatapusin ng kustomer ang kanyang dayalog sa "The customer is always 
right." 


Pagsusuri 


Hikayatin ang mga mag-aaral sa pagbibigay ng kanilang opinyon o kuro-kuro 
sa sumusunod na mga kalagayan. 


1. Bakit pinilit ng tindera/tindero ang kustomer na bayaran ang blouse kahit 
na ayaw na niya itong bilhin? 

2. Tama bang pagbantaan ang isang kustomer ng isang kaso para lang ito 
bumili. 

3. Anong karapatan ang nilabag ng tindera/tindero sa kanyang kustomer? 

4. Paano ipinakita ng kustomer ang kanyang karapatan upang malabanan 
ang ganitong pangyayari? 


Paglalahad 
Ayon sa kalagayang pinag-aaralan, hikayatin ang mga mag-aaral sa pagbuo 


ng mga patnubay batay sa mga karapatan, upang maipagtanggol ang sarili 
laban sa mga mapagsamantala. 


Laban sa gain Kaalaman sa 
panloloko Mamimili produkto 
Paglalapat 


1. Bilang mamamayan, paano mo ipaglalaban ang iyong karapatan kapag 
ikaw ay nakabili ng prutas at natuklasan mong bulok ito nang buksan mo 
pagdating sa bahay? 


Heograpiya, Kasaysayan at Sibika 6 


2. Paano ka makakasiguro na mapapakinabangan ang mga prutas na 
bibilhin mo? 

3. Anong sangay ng pamahalaan ang nagbibigay proteksyon sa mga 
mamimili? 

4. Bakit may kasabihan na "The customer is always right?" 


Pangwakas na Gawain: 
Paglalahat 


Gabayan ang mga mag-aaral sa pagbibigay ng paglalahat. 
Itanong: 


Anu-ano ang mga karapatan ng mga mamimili? Saan dapat magreklamo 


kung ang mamimili ay naloloko? 


e Karapatan ng bawat Pilipino na mabigyan ng proteksyon laban sa pang- 
aabuso at mapagsamantala. Dapat itong kilalanin at bigyan ng 


pagpapahalaga ng estado at ng mga mamamayan. 
e Kailangang taglayin ng isang mamimili ang pagiging matalino. 


e Ipapaalam sa opisina ng Department of Trade and Industry (DTI) ang 


naranasang panloloko mula sa mga negosyante. 


Pagpapahalaga 


Isang napakagandang pagkakataon na ang bawat mamimili ay binibigyan ng 
sapat na karapatan bilang proteksyon laban sa mga mapang-abuso at 
mapagsamantala. May pagkakataon din na minsan ito ay inaabuso sa 
pamamagitan nang hindi pagrespeto sa may-ari ng tindahan o pagsira sa 
ilang produkto nito. Paano natin maitataguyod nang mabuti o tama ang ating 


karapatan nang hindi tayo makapagbibigay-perwisyo sa may-ari nito? 


Itanong: 


Anong mahalagang katangian ang dapat taglayin ng isang mamimili at may- 


ari o tindera sa ganitong sitwasyon? 


Heograpiya, Kasaysayan at Sibika 6 


Pagtataya: 

Pagbibigay-katwiran: 

Patotohanan ang kasabihang "The customer is always right." 

Takdang Aralin: 

1. Magbigay ng ilan pang karapatan ng mga mamimili. Bigyan ng sitwasyon 
ang bawat isa nito. 


2. Anong ahensiya ng pamahalaan ang may tungkuling magpatupad ng 
mga batas na nauukol sa proteksyon ng mga mamimili? 


Heograpiya, Kasaysayan at Sibika 6 


Aralin 2: Pagpapahalaga sa mga Barya 


Batayang Mensahe : Ingatan ang salapi na larawan ng ating 
yamang-lahi 

Batayang Pagpapahalaga : Pag-iimpok 

Kaisipang Pokus : Pagpapahalaga at paggamit ng mga barya 


Bilang ng Araw sa Pagtatalakay : 1 araw 
Layunin: 


e Natatalakay kung paano nakakahadlang sa pag-unlad ng bansa ang ilang 
isyu at suliranin tulad ng pagwawalang-bahala sa mga barya (BEC PELC 
No. V.C.9) 


Paksang Aralin: Mga Suliraning Pampulitika, Pangkabuhayan at Panlipunan 
Pag-iimpok: Pagpapahalaga at paggamit ng mga barya 


Sanggunian : BEC-PELC, BSP Leaflets 
Kagamitan : Iba-ibang halaga ng barya 
Larawan ng mga barya (pinalaki) 


Pamamaraan: 
Panimulang Gawain 
Pagganyak 


1. Ipabigkas ang tula. 


Ang Barya 
ni Agney C. Taruc 


Sa baryang maliit, mga bayani'y nakaukit 
Sa bansa'y nakadikit ito'y kaakit-akit 
Mamamayang rikit ito'y laging sambit 
Lalaki't babae ito'y laging nakakabit. 


Baryang binabalewala sa mga dukha'y pinagpala 
Sa kanilang mga kamay ito'y di nakakawala 
Umaga't hapon barya'y tinitipon 

Sa mga batang laboy ito'y kita at baon. 


2. 


Heograpiya, Kasaysayan at Sibika 6 


Ngunit sadya bang kay lupit ng ating tadhana 

Barya nating minana kung saan-saan naglilipana 

Sa mga mamamayan ito'y balewala 

Kaya't dating bansang pinagpala ngayo'y walang-wala. 


Panawagan nitong bansang hinahangaan 
Mga baryang laan dapat laging alagaan 

Sa kinabukasan ito'y inilalaan 

Upang kapalaran ng mamamaya'y gagaan. 


Maaaring bigkasin nang maramihan, pangkatan o isahan ang tula. 
Maaari rin itong i-rap o awitin. 


Itanong: 

a. Ano ang ipinahihiwatig sa unang saknong ng tula? Anu-anong 
larawan ang makikita sa ating barya? 

b. Ano ang inilalarawan ng kalagayan ng ating barya sa ikalawang 
saknong? Kanino ito kapaki-pakinabang? 

c. Ano ang ibig sabihin ng "baryang minana kung saan-saan 
naglipana" sa ikatlong saknong? Anu-ano ang masamang epekto 
nito? 

d. Bakit mahalaga ang mga barya? Anong kabutihan ang idinudulot 
ng pagpapahalaga rito? 


Panlinang na Gawain 


Gawain 


1. 


"Ako si Barya" strategy. 

Tumawag ng mga mag-aaral na katumbas ng bilang ng mga baryang 
pera. Iparamdam at ipabatid na sila ang baryang hawak nila. Sa loob 
ng dalawang minuto, magpabuo ng maikling mensahe tungkol sa 
kanilang kahalagahan. 


Halimbawa: 

a. Ako si bente-singko (25). Kailangan ako ng sitenta'y singko para 
makabuo ng piso pambili ng puto. 

b. Singko man ako't pinakamaliit ay mahalaga rin. Sa mga bulag 
ako sa kanila'y lambing. Dahil sa butas ko di sila mababaliw. 


Paghahambing sa mga baryang pera ng bansa. 
Muling ipakita ang mga barya. Sa saliw ng isang musika, ipapasa 
ang mga barya sa mga nakaupong mag-aaral. Paghinto ng musika, 


Heograpiya, Kasaysayan at Sibika 6 


ilalarawan ng may hawak ng barya ang itsura, hugis, at gamit ng 
baryang hawak niya. Pagkatapos ng gawain, ilalagay ng huling bata 
sa likuran ang mga barya sa isang alkansya sa harapan ng klase. 


3. Itanong: Ano ang naramdaman ninyo habang hawak ang barya? Bakit 
kailangan natin ng barya? 


Pagsusuri 


1. Ipatala sa mga mag-aaral ang mga katangian ng barya. Gamitin ang 
concept cluster. 


May logo ng BSP 


Mga 
Katangian 
ng Barya 


Bilog at yari sa metal 


2. Hikayatin ang mga mag-aaral na magpahayag ng kanilang karanasan 
tungkol sa paggamit ng mga barya o pagwawalang-bahala sa mga 
ito. 


3. Ipasabi rin ang mga kabutihang dulot ng pagpapahalaga sa mga 
barya. 


Paglalahad 


1. Ilahad na ang halaga ng paggawa ng 25-sentimo noong taong 2005 
ay umabot sa P0.70 bawat isa, 10 sentimo, P0.77: 5-sentimo, P0.66, 
at 1-sentimo, P0.83. Bigyang-diin na ang halaga ng paggawa ng mga 
baryang ito ay higit na malaki kaysa sa nakamarkang halaga ng mga 
ito. 


2. Ipakuha sa mga bata ang diperensya ng halaga ng paggawa ng barya 
sa nakamarkang halaga nito. Ano ang napansin ninyo? 
Halimbawa: 
10 Sentimo Halaga ng barya 
77 Sentimo Halaga ng paggawa 
67 Sentimo Diperensya 


3. 


Heograpiya, Kasaysayan at Sibika 6 


Ipakilala ang salitang seigniorage, (SEY-NYO-REYDS). Ang 
seigniorage ay ang diperensya ng halaga ng paggawa ng barya sa 
nakamarkang halaga nito. 


Positive seigniorage - kung mataas ang halaga ng barya kaysa 
halaga ng paggawa nito 
Hal: Piso - P0.88 
5 Piso - P1.68 
10 Piso - P1.90 
Negative seigniorage - kung mataas ang halaga ng paggawa 
kaysa halaga ng barya 


Itanong: 


a. Bakit mahalaga ang mga barya sa ating bansa? 

b. Ano ang positibong seigniorage? negatibong seigniorage? 

c. Bakit sinasabing hindi maganda ang pag-iimpok o pagtatabi ng 
barya sa alkansya, bote, o cabinet nang matagal na panahon? 

d. Anu-anong pakinabang ang makukuha natin sa mahusay na 
pagpapalaganap ng barya? 

e. Paano nakakahadlang sa pag-unlad ng bansa ang pagwawalang 
bahala sa mga barya? 


Pangwakas na Gawain 
Paglalahat 


Hikayatin ang mga mag-aaral sa pagbubuo ng sumusunod na kaisipan: 


Ang barya ay igalang, pahalagahan, at gamitin sa mahusay na 
pamamaraan. 

Ang seigniorage ay ang diperensya ng halaga ng paggawa ng barya 
sa nakamarkang halaga nito. May negatibong seigniorage kapag higit 
na malaki ang halaga ng paggawa ng barya kaysa nakamarkang 
halaga nito. May positibong seigniorage kapag mas mataas ang 
nakamarkang halaga ng barya kaysa halaga ng paggawa nito. 
Hangga't maaari ay pinaliliit ng gawaan ng barya ang negatibong 
seigniorage, kaya mas maliit din ang mga barya ngayon kahit na sa 
ibang mga bansa. 

Ang barya ay mahalaga sa pagbabayad, sa pagbibigay ng hustong 
sukli, at sa pag-iimpok. 

Karapatan ng mamimili na tumanggap ng hustong sukli. 


Heograpiya, Kasaysayan at Sibika 6 


e Tungkulin at pananagutan ng isang mabuting mamamayan ang 
tumulong at makiisa sa mga gawain para sa mahusay na paglaganap 
o pagkalat ng barya. 


Palalapat 


Magsagawa ng panimulang hakbang sa pagpapahalaga sa barya. Sa 
pamamagitan ng maliit na kahon ay ipaikot ito sa buong klase. Hikayatin 
ang mga mag-aaral sa paglagay ng kanilang barya sa kahon bilang hudyat 
ng simula sa pagkolekta ng mga barya.Ipagpatuloy ang gawain araw- 
araw hanggang makaipon ng sapat na pera para sa proyekto. 


Pagpapahalaga 


Ipapaliwanag ang kasabihang "Ingatan ang ating salapi, larawan ito ng 
ating yamang-lahi." 


Pagtataya: 
1. Panuto: Punan ang patlang ng tamang sagot. 


1. Kung ang halaga ng paggawa ng isang 5-sentimo ay 0.66, ang 
seigniorage nito ay 


2: ang halaga ng paggawa ng 10 sentimo kung ang 
seigniorage nito ay P 0.67. 


3. Ang pagkikilanlang tatak ng ang nakikita sa likod ng mga 
barya. 


4. Ang seigniorage ay ang diperensya sa pagitan ng ng 
barya at ng 


5. Ang mga bayaning nakikita sa harap ng 10-peso ay sina 
6. Ang bayaning nakikita sa harap ng 5-Peso ay si 
7. Ang bayaning nakikita sa harap ng 1-peso ay si 


2. Paano nakakahadlang sa pag-unlad ng bansa ang pagwawalang bahala 
sa mga barya? 


Takdang Aralin: 


Ang paaralan ay lalahok sa proyektong "Tulong-Barya Para sa Eskwela." 
Ipunin ang mga baryang nakatabi lang sa bahay at hindi ginagamit. Itulong 
natin ang mga baryang ito sa proyekto. 


Heograpiya, Kasaysayan at Sibika 6 


Aralin 3: Malulusog at Matatalinong Mamamayan 


Batayang Mensahe : Mahalaga ang disiplina sa 


pagsasakatuparan ng inihandang badyet 
(pansarili, pangmag-anak at pansamahan) 


Batayang Pagpapahalaga : Pagbabadget 


Kaisipang Pokus : Matalinong Pagbabadyet 


Bilang ng Araw ng Pagtatalakay: 2 araw 


Layunin: 


e Naipaliliwanag ang kahalagahan ng malulusog at matatalinong 
mamamayan sa pag-unlad ng bansa 

e Natutukoy ang kahalagahan ng disiplina sa pagsasakatuparan ng 
inihandang badyet. 


Paksang Aralin: Malulusog at Matatalinong Mamayan 


- Matalinong Pagbabadyet 


Sanggunian : BEC-PELC 
Kagamitan  : Tsart ng lingguhang badyet ni Manny 


Pamamaraan: 
Panimulang Gawain 


Ty 


Ganyakin ang klase sa pag-awit ng "It's | Who Build Community." 


It's | (3x) who build community (3x) 
It's | who build community... 
Roll over the ocean, roll over the sea 
Roll over the ocean in the deep blue sea (2x) 
(we), (love), (God/Allah) 


Itanong: 
e Anu-ano ang mga kailangan sa pagbuo ng komunidad? Bakit 
kailangan ang mga ito? 
(Tao) 
(magandang kaugalian) 
(tamang pagplano at pagpapatupad) 


Heograpiya, Kasaysayan at Sibika 6 


2. Game Trick 


Sa loob ng dalawang minuto, ipaisip at ipapahayag sa mga bata ang 
mga gamit, lugar, ambisyon na nais nilang makuha o maabot? Ipalista at 
i-rank ang mga ito ayon sa pinakamahalaga para sa kanila. Pagkatapos 
ay sabihin sa kanila na ang lahat ng iyon ay dala ng guro at nasa maliit na 
basket na nakalagay sa isang sulok ng silid (ang totoong laman ng bas- 
ket ay isang strip na may nakasulat na "Makukuha mo lamang ang nais 
mo kapag sinimulan mo na ang pag-iimpok at pagbabadyet ngayon") 


Bago simulan ang gawain, ilista sa pisara ang mga naisip nilang 
bagay o lugar. Ipaalaala sa mga mag-aaral na huwag ipagsabi ang laman 
ng basket. 


Itanong: 
Ano ang nararamdaman ninyo sa gawain? Ano ang mahalagang 
bagay na dapat mong gawin upang makuha mo ang iyong 
pinapangarap? 

Panlinang na Gawain 
Gawain 

1. Labeling 

Paglalabel sa mga nakasulat na bagay sa pisara ayon sa Gusto at 


Pangangailangan. Hikayatin ang mga mag-aaral na ipaliwanag ang 
kanilang mga sagot. 


Gusto Pangangailangan 
Mamahaling Laruan Pagkain 
Game Boy Aklat 

etc. 


2. Pakikinig sa kwento tungkol sa Pagbabadyet: "Mas Patok Mag-Impok" 


Isang mabait at malusog na bata si Manny. Lagi siyang nag-aaral ng 
leksiyon. Kasama siya sa varsity sa basketbol ng kanilang paaralan. 
Katunayan, dahil sa husay niya sa laro, binansagan siyang Speedy 
Manny. 


Heograpiya, Kasaysayan at Sibika 6 


Nais bumili ng bagong sapatos ni Manny katulad ng napapanood niya sa 
mga paborito niyang manlalaro ng PBA. Ngunit wala siyang sapat na 
pera na maganit sa pagbili. Pinayuhan siya ng kanyang tatay na kunin 
sa baon niya ang pambili ng sapatos. Pakiramdam ni Manny, aabutin pa 
ng ilang taon bago niya ito maabot. 


Isang araw, masiglang umuwi si Manny sa kanila at masayang ibinalita 
na kampeon ang koponan nila sa basketbol. Maliban sa P2000.00 
premyo na natanggap ng bawat kasapi ng koponan, may natanggap din 
si Manny na P1,000.00 bilang MVP. Nais ni Manny na ibili ito ng bagong 
sapatos. Ngunit pinayuhan siya ng kanyang mga magulang na ipagpaliban 
muna ito. Sa halip, ipunin at gamitin sa higit na pangangailangan. 


Ito ang paraan ng pagbabadyet na itinuro ng kanyang ama sa kanya: 


Lingguhang Badyet ni Manny 
Baon P350.00 
Gastusin 
Pamasahe : (papunta sa paaralan at pauwi) P 70.00 
Miryenda : (sandwich, P20, at sabaw, P14) P 170.00 
Pampalamig 
kapag may ensayo : (3 beses sa isang linggo) P 60.00 
Kabuuan : P 300.00 
Impok : P50.00 


Masayang-masaya si Manny habang pinagmamasdan ang paliwanag 
ng kanyang tatay. Dahil sa kagustuhang mag-impok, nagdesisyon siyang 
sundin ang ama. Nagpasama na rin siya sa magulang upang magbukas 
ng savings account sa bangko. 


Pagsusuri 


Batay sa narinig na kwento tungkol kay Manny, ipasuri sa mga mag- 
aaral ang kahalagahan ng pag-impok at pagbabadyet ng pera. 


Itanong: 

1. Anu-anong mga katangian mayroon si Manny na naging dahilan ng 
pagtatagumpay niya? 

2. Anong ginawa ni Manny sa kanyang pera? 

3. Anu-ano ang mga kailangan sa matalinong paggawa ng badyet? 


Heograpiya, Kasaysayan at Sibika 6 


Paglalahad 


1. Paghahanda ng Pansariling Badyet 
a. Hikayatin ang mga mag-aaral na gumawa ng pansariling badyet. 
Simulan ito sa lingguhang baon na kanilang tinatanggap. Ipasunod 
ang gabay sa ibaba. 


Lingguhang Badget 


Baon 


Gastusin 

Pamasahe (isulat ang lugar) 
Meryenda ( isulat ang uri) 
Kabuuan 


Impok 


b. Pag-aaral sa badyet na nagawa 


Itanong: 
e Anu-ano ang dapat isaalang-alang sa matalinong 
pagbabadyet? 


e Kung kailangan mong makaipon ng P 4000.00 sa pagbili ng 
sapatos, ilang taon ang dapat gugulin para maabot ito? 

e Ipagpalagay na gusto mo itong makuha sa loob ng sampung 
(10) buwan. Ano ang gagawin mo sa badyet mo para makamit 
ito? 

e Anong bahagi ng badyet na ginawa mo ang mas malaki ang 
halaga. Bakit? 

e Bakit mahalagang isaalang-alang ang kalusugan sa paggawa 
ng badyet? 


Pangwakas na Gawain 
Paglalahat 


Gabayan ang mga mag-aaral sa pagpapahayag ng kanilang mga 

natutunan sa leksyon. Ano ang pagbabadyet? Para kanino ang 

pagbabadyet? 

e Ang pagbabadyet ay pagpaplano sa kita at gastusin ng isang tao, 
pamilya, pangkat o institusyon. 


Heograpiya, Kasaysayan at Sibika 6 


Ang tamang pagbabadyet ay pagsasaayos sa kita at gastusin at kung 
magkano ang halagang dapat ilaan upang matustusan ang 
pangangailangan sa hinaharap. 

Maari mong mabili ang iyong "gusto" kung marunong kang 
magbadyet. 

Ang matatalino at malulusog na mamamayan ay mahalaga sa pag- 
unlad ng bansa. 


Paglalapat 


1, 


Gabayan ang mga mag-aaral sa paggawa ng pampamilyang badyet 
gamit ang pamamaraan sa ibaba. 


Kabuuang Kita Kabuuang Kita 
Kita ni Tatay 
Kita ni Nanay 


Gastusin 
Pagkain 
Kagamitan 
(pambayad sa kuryente,tubig, 
pagkumpuni, atbp.) 
Pamasahe 
Damit 
Kalusugan 
Paglilibang Kabuuan Gastusin 


Impok 


Ipasagot ang mga sumusunod: 


e Bakit mahalaga ang pagbabadyet? pag-iimpok? 

e Anu-anong gastusin ang mas binibigyan ng malaking badyet? 
Bakit ito pinahahalagahan? 

e Anu-ano ang dapat isaalang-alang sa pagbabadyet ng pagkain? 

e Bakit kailangang isali sa pagbabadyet ang paglilibang? 

e Ano ang kaugnayan ng malulusog at matatalinong mamamayan 
sa pag-unlad ng bansa? 


Heograpiya, Kasaysayan at Sibika 6 


Pagpapahalaga 


Itanong: 

e Bakit mahalaga ang pagbabadyet? Anu-ano ang naidudulot nito 
sa pagkakaroon ng matatalino at malulusog na mamamayan? 

e Maari bang makaipon ang isang mag-aaral sa pamamagitan ng 
pagbabadyet? 

e Anong mahalagang katangian ang dapat taglayin ng isang tao 
upang matupad ang ginawang badyet? (Huwag gumasta nang 
labis sa kinikita, kailangang may itatagong halaga mula sa kinikita) 


Pagtataya: 


A. Gawin 
Nagplano ang buong mag-anak na mamasyal sa Boracay sa susunod 
na taon. Kailangan nila ng malaking ipon upang matupad ito. Gumawa 
ng badyet sa buong taon. Ipakita ang adjustment na gagawin sa badyet 
ng pamilya at isali ang kontribusyon ng bawat miyembro ng pamilya. 


B. Sagutin 
Ano ang kaugnayan ng malulusog at matatalinong mamamayan sa 
maayos na pagsasakatuparan sa badyet tungo sa pag-unlad ng bansa. 


Takdang Aralin: 


Gumawa ng lingguhang pampamilyang badyet na kasama ang lahat ng 
kasapi ng pamilya. llagay ang isang kopya sa pintuan ng refrigerator o sa 
isang lugar na kita ng lahat at ang isang kopya ay ipasa sa guro. 

Kailangang may lagda ng bawat kasapi ng pamilya ang ginawang badyet. 


Heograpiya, Kasaysayan at Sibika 6 


Aralin 4: Matalinong Mamimili 

Batayang Mensahe : Ang bawat mamimili ay may karapatan 
(kaalaman sa tamang halaga, timbang, 
bilang at iba pa) 

Batayang Pagpapahalaga : Matalinong Mamimili 

Kaisipang Pokus : Matalinong Mamimili 

Bilang ng Araw ng Pagtatalakay : 1 araw 

Layunin: 


e Nasasabi ang mga katangian ng isang matalinong mamimili 
e Naiisa-isa ang karapatan ng mga mamimili 


Nilalaman: 
Paksang Aralin: Matalinong Mamimili 
Sanggunian : BEC-PELC V.C.3 
Kagamitan : Sipi ng kwento tungkol kay Angela, R.A. 7394 
Pamamaraan: 
A. Panimulang Gawain 
Parada ng Iba't Ibang Produkto 
1. Pagpapakita ng iba't ibang uri at sikat na produkto na makikita sa 
mga patalastas sa radyo at telebisyon, billboards sa daanan, at sa 
mga pahayagan, magazine, o dyaryo. 
Sa pamamagitan ng piling mag-aaral magkakaroon ng patalastasan 
sa loob ng silid-aralan. Gawin ito sa paraan kung paano ito ipinakilala 


sa telebisyon o sa malikhaing paraan na nais ng mga kalahok. 
Maaaring ito ay gawing paligsahan ng bawat kalahok. 


Heograpiya, Kasaysayan at Sibika 6 


2. Itanong: 
a. Anu-ano ang iba't-ibang pamamaraan sa pagbebenta ng 
produkto? Paano nito inaakit ang mga mamimili? 
b. Naniniwala ka ba sa mga sinasabi ng patalastas? Bakit? Anu- 
ano ang dapat isaalang-alang sa pagbili ng produkto? 
c. Anu-anong mga salita ang ginagamit sa patalastas ? Gamitin ito 
sa paggawa ng pangungusap. 


Halimbawa: maganda makintab mabango malaki 
. Panlinang na Gawain 
A. Gawain 


Ipabasa ang kuwento. 


Si Angela Bilang Mamimili 


Si Angela, labing-anim na taong gulang, ay pumapasok sa Mataas na 
Paaralan ng Cotabato. Ang mga araw niya ay lumilipas sa pamamagitan 
ng pagpasok sa paaralan, pagdalo sa pagsasanay ng koro, pakikipag- 
usap sa mga kaibigan, pagsa-shopping, pag-eekstra sa trabaho, at 
panonood ng telebisyon. 


Kailan lang, napansin ni Angela na dumarami ang binibili niyang produkto 
na nakikita sa mga patalastas sa TV. Dahil dito, malaking bahagi ng 
kanyang kinikita sa pag-ekstra sa trabaho ang nagagasta niya at maliit 
na lamang ang kanyang naiimpok. Naisip ni Angela na sana ay hindi 
siya masyadong naaakit sa mga produkto na ipinakikita sa mga 
patalastas sa TV. Inamin niya na siya ay isang pabigla-biglang mamimili. 


Si Angela ay isang tao na ang pakiramdam ay tinutulak para bumili ng 
mga bagay. Gusto niyang magbago. Pero paano niya ito gagawin ? 


B. Pagsusuri 


1. Sa pamamagitan ng Think-Pair-Share Strategy, ipasuri sa mga 
mag-aaral ang kalagayan ni Angela bilang isang mamimili. Ipatukoy 
ang mga katangian niya bilang bata at aktibong manggagawa. 
Kumuha ng kapareha ang bawat mag-aaral. Sa pamamagitan 
ng dayalog ay pag-uusapan nila ang sumusunod na mga tanong: 


Heograpiya, Kasaysayan at Sibika 6 


a. Anu-anong magagandang katangian mayroon si Angela? Di 
magagandang katangian? 

b. Ano ang kanyang suliranin? 

c. Paano ninyo siya matutulungan sa kanyang suliranin? 


2. Pumili ng dalawa o tatlong pares ng mag-aaral upang magbahagi 
ng kanilang kasagutan sa ibinigay na mga katanungan. 


C. Paglalahad 


1. Ipabasa ang teksto. (Tingnan sa Apendiks 1). Sa pamamagitan 
ng isang concept map ay ipalarawan sa mga mag-aaral ang mga 
katangian o patnubay para maging isang matalinong mamimili. 
Ipapaliliwanag ang bawat isa. 


Isipin ang halaga ng pagkakataon ng bagay na 
binabalak bilhin. 


Tanungin ang sarili kung may pwedeng pamalit 
sa binabalak bilhin. 


Matalinong Mamimili 
Huwag padadala sa magagandang patalastas 


sa pagpili ng isang bagay. 


Itanim sa isip ang pangmatagalang hangarin. 


2. Pagkilala sa Karapatan ng Mamimili (R.A. 7394) 


Basahin sa klase ang Batas na nagtatanggol sa mga mamimili. 
Hikayatin ang mga mag-aaral na suriin ito at pag-usapan sa klase. 


C. Pangwakas na Gawain 
Paglalahat 
Gabayan ang mag-aaral sa pagbibigay ng paglalahat. Gamitin ang mga 


sagot sa concept map at hikayatin sila sa pagbibigay ng karagdagang 
sitwasyon o karanasan sa nasabing patnubay. 


Heograpiya, Kasaysayan at Sibika 6 


Paglalapat 

Itanong: 
Nais mong bumili ng isang pantalon o T-shirt na nagkakahalaga ng 
P200.00. Anu-anong patnubay ang dapat mong isaalang-alang? 


Ipagawa sa mga bata ang shopper's list o listahan ng bibilhing groseri 
na may halagang P 1,000.00. 


Pagpapahalaga 
Taglay mo ang mga katangian ng isang matalinong mamimili, at alam 


mo rin ang iyong mga karapatan. Ngunit sa di inaasahang pangyayari 
nagkulang sa timbang ang binili mong isda? Ano ang gagawin mo? Bakit? 


Mga 
Karapatan 
ng 
Mamimili 


/ 


Sagutin ang mga sumusunod sa sagutang papel. 


Pagtataya 


1. Anu-ano ang mga katangian ng isang matalinong mamimili? 
2. Buuin ang Concept Map 


Takdang Aralin 


Magsaliksik at magtanong sa miyembro ng pamilya o kapitbahay tungkol sa 
isang mamimili. Isulat ito sa isang buong papel at tukuyin kung nasunod ba 
ang mga patnubay ng isang matalinong mamimili. Kung hindi, sabihin ang 
hakbang na ginawa mo upang matulungan ang mamimili. 


Heograpiya, Kasaysayan at Sibika 6 


Aralin 5: Pag-iimpok sa Bangko 


Batayang Mensahe : Mayibat-ibang paraan ng pag-iimpok ang 
mag-anak 

Batayang Pagpapahalaga : Pag-iimpok (Saving) 

Kaisipang Pokus : Pag-iimpok sa Bangko 


Bilang ng Araw ng Pagtatalakay : 2 Araw 
Layunin: 
e Natatalakay ang kahalagahan ng pag-iimpok sa bangko sa pag-unlad at 
pagsulong ng bansa 
e Nakapagtatala ng ibat-ibang paraan ng pag-iimpok ng mga kasapi ng 
mag-anak 


Paksang Aralin: Pag-iimpok sa Bangko 


Sanggunian : BEC-PELC, Sipi ng BSP Leaflet (Appendix) 


Kagamitan  : Larawan ng isang bangko, meta strips 
Pamamaraan: 
Panimulang Gawain 
Pagganyak 


1. Ipakita ang mga larawan ng bangko. Hikayatin ang mga mag- 
aaral na makapagbigay ng ibat-ibang bangkong matatagpuan sa 
kanilang pamayanan, lalawigan, o rehiyon. 


Itanong: 

e Anu-anong bangko ang matatagpuan sa ating pamayanan, 
lalawigan o rehiyon? 

e Anu-ano ang pakinabang ng mga bangko sa mga mamamayan? 

e Bakit mahalagang mag-impok sa bangko? 


Heograpiya, Kasaysayan at Sibika 6 


Panlinang na Gawain 


1. 


2. 


Ipasyal ang mga mag-aaral sa loob ng bangko sa pamamagitan ng 
larawan. Ipakilala sa mga mag-aaral ang mga iba't ibang bahagi o seksyon 
ng bangko. Ipalarawan ang serbisyo ng bawat seksyon. 


a. 


b. 


C. 


mh 


Manager's Office/Table - namamahala sa mga tungkulin ng mga 
tauhan ng banko 

New Account Section - pagbubukas ng bagong account para sa 
nagdedeposito 

Deposits Section - pagtanggap ng mga deposito 

Withdrawal Section - pag-aasikaso sa mga withdrawal o pagtanggal 
ng pera 

Loan Section - pagtulong sa mga may nais umutang 

Computer System - tinitiyak na mananatiling ligtas at lihim ang mga 
pansariling impormasyon ng mga kliyente (Maaaring bigyan ng 
kaalaman ang mga mag-aaral sa mga kahulugan ng mga nakapaskil 
na paalaala o babala na matatagpuan sa bangko, katulad ng Vault is 
time managed, Put off your cellphone, at Count your money before 
leaving the counter.) 


Ipasuri ang teksto (Tingnan sa Apendiks 1) 


a. 


Ipatala sa mga mag-aaral ang ibat-ibang pakinabang ng pag-iimpok 
sa bangko. Gamitin ang Data Retrieval Chart na pamamaraan upang 
maunawaan ng mga mag-aaral ang tungkol dito. 


Data Retrieval Chart 


Heograpiya, Kasaysayan at Sibika 6 


Mga Pakinabang sa 
Pagiimpok sa Bangko 


Mga Katangian 


1. Ang perang ideneposito sa 
bangko ay tutubo ng interes. 


Ang maliit na perang patuloy na ideneposito 
ay lalong lalaki sa katagalan. 


Ang interes ay maaring gamiting puhunan 


2. Ligtas ang pera sa bangko 


Panatag ang kalooban kapag nakatago sa 
malaking kaha de yero ng bangko, ligtas ang 
pera sa magnanakaw, sunog baha, anay, at 
kalamidad 


Sinusubaybayan ng Bangko Sentral ng 
Pilipinas ang mga bangko upang matiyak na 
nasusunod ang panuntunan sa operasyon nito. 


Ang perang nakadeposito ay nakaseguro sa 
Philippine Deposit Insurance Corporation 
(PDIC) hanggang sa halagang P250,000.00. 


3. Magkakaroon sa bangko ng 
mainam na pagkakataon sa 
pautang. 


Madaling makautang sa bangko ang may 
magandang rekord. Maaaring makautang sa 
ibang tindahan o kalakal sa pamamagitan ng 
bangko. 


4. Ang naimpok sa bangko ay 
makatutulong din sa iba 


Ang perang ideneposito ay pinagsasama- 
sama upang makabuo ng pondo sa pautang. 


Ipinapautang ang pera sa maliliit at 
malalaking mamumuhunan. 


5. Ang nag-iimpok sa bangko ay 
tumutulong din sa pag-unlad 
ng ekonomiya. 


Ang perang deneposito ay magagamit sa 
gawaing pangkalakalan. 


Mabigyan ng pagkakataon ang pamahalaan 
na magamit ang pera sa pondong lokal sa 
halip na umutang ng dolyar sa labas ng bansa. 


3. Pagsusuri sa tunay na kalagayan: 
(Isalaysay sa mga mag-aaral ang kalagayan ng dalawang mag-anak. 
Ibigay ang mga panuntunan sa wastong pakikinig.) 


Heograpiya, Kasaysayan at Sibika 6 


Kalagayan ng Dalawang Mag-anak 


Ang mag-anak na Reyes at Lacerna ay parehong nakatira sa isang bayan 
ng Nueva Ecija. Pagsasaka ang ikinabubuhay at pangunahing 
pinagkakakitaan ng bawat pamilya. Dalawang beses sa isang taon ang 
kanilang pananim. Bawat isa sa kanila ay nakakukuha ng sapat na kita 
para sa susunod na pagtatanim at panggastos para sa pamilya. 


ldenedeposito ng Pamilya Reyes sa bangko ang natitira nilang kita. 
Katwiran niya, mas ligtas at may tubo ang pera niya sa bangko. Ang 
pamilya Lacerna naman ay mas pinili na sa bahay na lamang itago ang 
kanilang naipon. Katwiran niya, maliit lamang naman ang tubo sa bangko 
at mas madaling makuha ang pera nila pag sa bahay lamang nakatago. 


Sa hindi inaasahang pangyayari, nanakawan ang tahanan ng Pamilya 
Lacerna. Nakuhang lahat ang naipon nilang pera. Isa itong pangyayari 
na nagpabago sa kapalaran ng buong mag-anak. Kailangan nilang 
umutang para gamitin sa susunod na taniman at panustos sa 
pangangailangan ng pamilya. 


Mga gabay na tanong: 
a. Ano ang uri ng pinagkakakitaan ng dalawang pamilya? 
b. Ano ang paraan ng kanilang pag-iimpok? Paghambingin ang dalawang 


pamilya sa pamamagitan ng tsart. 


Kalagayan ng Pag-iimpok 


Pag-iimpok sa Bangko Pag-iimpok sa Tahanan Lamang 


c. Alin sa dalawang pamilya ang sa palagay ninyo ang nagpapakita ng 
magandang katwiran ? Alin sa dalawang mag-anak ang dapat 
tularan? 


Heograpiya, Kasaysayan at Sibika 6 


Pangwakas na Gawain 
Paglalahat 


Sikaping mabuo ng mga mag-aaral ang kaisipan o paglalahat sa tulong 
ng sumusunod na mga tanong: 


a. Bakit sa bangko dapat mag-impok? 
b. Paano nakatutulong sa pag-unlad ng bansa ang pag-iimpok sa 
bangko? 


Paglalapat 
Itanong ang mga sumusunod: 


1. Sinu-sino sa inyo ang may naiimpok sa bangko? 

2. Ano ang masasabi mo tungkol sa perang iniimpok ninyo sa bangko? 

3. Sa iba, anong uri ng pag-iimpok ang ginagamit ng kanilang mag- 
anak? 

4. Ano ang kaibahan nito sa pag-iimpok sa bangko? 

5. Ano ang gagawin mo sa perang iyong naiipon ? 


Pagpapahalaga 
Ipabigay sa mga mag-aaral ang kahalagahan ng pag-iimpok mula sa 
perang kinita o nakukuha mula sa pabuya o regalo. 
Itanong: 
Bakit kailangan ng mga tao ang mag-impok ? 
Anu-ano ang pakinabang kapag naging ugali na ng tao ang mag- 
impok? 
Pagtataya: 
Pagpapaliwanag: 


1. Anu-ano ang mga paraan ng pag-iimpok? Ipaliwanag ang bawat isa 
2. Bakit mahalaga ang mag-impok sa bangko? Patunayan ang sagot 


Takdang Aralin: 


Pumunta sa isa o dalawang bangko sa inyong lugar, kumuha ng 
impormasyon tungkol sa pagbubukas ng bagong account at iulat ito sa klase. 


Heograpiya, Kasaysayan at Sibika 6 


Apendiks 1 


Bakit sa bangko dapat mag-impok? 


May ibat-ibang paraan ng pag-iimpok. Halimbawa, maaaring itago ang pera sa 
bahay subalit hindi ito kikita o tutubo. Kapag idineposito ang pera sa bangko, 
maraming pakinabang ang matatamo. 


1. Ang perang idineposito sa bangko ay tutubo ng interes. 


Ang maliliit na halagang patuloy na idinedeposito sa bangko ay lalong 
lalaki sa katagalan dahil idinadagdag dito ang interes ng tinubo ng perang 
naimpok. Habang lumalaki ang naimpok, ganuon din ang kakayahang 
matugunan ang mga pangangailangan ng pamilya sa edukasyon, 
kalusugan at iba pang pangangailangan sa oras ng kagipitan, o di kaya'y 
kung may mahalagang bagay na gustong makamit. Ang perang naipon 
ay magagamit ding puhunan sa isang maliit na negosyo, o pang-unang 
bayad para sa pinapangarap na bahay. 


2. Ligtas ang pera sa bangko. 


Magiging panatag ang kalooban kapag ang pera ay nakatago sa 
malaking kaha de yero ng bangko. Ligtas ang pera sa magnanakaw, 
sunog, baha, anay at iba pang kalamidad. 

Pinangangalagaan at inilalagay ng mga bangko sa kapakipakinabang 
na gawain ang perang ipinagkatiwala sa kanila ng mga nagdeposito. 
Ang mga bangko ay inuutusan ng umiiral na batas ng pagbabangko 
na gumamit ng ibayong pag-ingat para sa kapakanan ng mga 
nagdedeposito. 

Ang Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP) ay sumusubaybay sa 
operasyon ng mga bangko upang matiyak na ang mga regulasyon at 
patakarang inuutos nito ay nasusunod para sa ikapananatili ng maayos 
at matatag na sistema sa pagbabangko sa bansa. Sinisiguro din ng 
BSP na may sapat na puhunan ang isang bangko bago ito 
makapagsimula ng operasyon. 

Ang perang nakadeposito sa bangko ay nakaseguro sa Philippine 
Deposit Insurance Corporation (PDIC) hanggang sa halagang 
P250,000. Siguradong mababawi ang ideneposito hanggang sa 
nasabing halaga kung sakaling magkaroon ng problema ang isang 
bangko. 


Heograpiya, Kasaysayan at Sibika 6 


Magkakaroon sa bangko nang mainam na pagkakataon sa pautang 


Ang isang nagdedeposito sa bangko na may magandang rekord ay 
madaling makakautang sa bangko. Makakukuha rin siya ng mas madaling 
kondisyon sa pagbabayad, hindi lang sa bangko pero pati na rin sa iba't 
ibang tindahan at mga bahay-kalakal. 


. Ang naimpok sa bangko ay makatutulong din sa iba. 


Ang perang ideneposito sa bangko ay pinagsasama-sama upang 
makabuo ng pondo sa pautang. Ang pondong ito ay ipinauutang sa maliliit 
at malalaking mamumuhunan, katulad ng mga sumusunod: 


Ang iyong kapitbahay na si Aling Nene na nangangailangan ng 
puhunan para makapagsimula ng isang tindahang pansari-sari; 
Ang may-ari ng pagawaan ng balut para makabili ng mga karagdagang 
paitluging pato at patuka, at nang maparami ang produksiyon ng balut, 
Ang nagluluwas ng mga produktong yari sa kamay upang maraming 
mailuwas na produkto, 

Ang nagsasaka ng gulay upang makabili ng pataba, punla at iba pang 
gamit sa gulayan, o mailuwas ang gulay sa palengke: 

Ang mangangalakal na nangangailangan ng dagdag na puhunan sa 
pagpapalaki ng kanyang negosyo. 


. Ang nag-iimpok sa bangko ay tumutulong rin sa pag-unlad ng ekonomiya. 


Ang pag-iimpok sa bangko ay mangangahulugang ang perang 
ideneposito ay magagamit sa mga gawaing pangkalakalan. Ang mga 
bangko ay nasa mabuting kalagayan na magpautang sa mga pabrika, 
industriya at iba pang gawaing pang-ekonomiya. 

Sa pamamagitan ng pag-iimpok sa bangko ang pamahalaan ay 
nagkakaroon ng pagkakataong makagamit ng pondong lokal, sa halip 
na umutang ng dolyar sa labas ng bansa, sa paglulunsad ng ibat- 
ibang proyekto sa pag-unlad katulad ng mga kalsada, tulay at iba 
pang imprastraktura. 

Ang mas maraming gawaing pang-ekonomiya na pinondohan ng 
pautang mula sa pag-iimpok ay tumutulong sa patuloy na pag-unlad 
ng ekonomiya. Ang isang matatag at lumalagong ekonomiya ay 
mangangahulugan ng higit na maraming hanapbuhay na may 
mabuting sahod. Ito'y magbibigay sa bawat pamilya ng sapat na 
pagkain sa mesa at mabuting pabahay, pangangalagang 
pangkalusugan, at edukasyon - sa madaling salita, mabuting 
pamumuhay para sa lahat. 


Heograpiya, Kasaysayan at Sibika 6 


Aralin 6: Pagkakaroon ng Mabuting Kalusugan 


Batayang Mensahe : May ibat-ibang uri ng pag-iimpok sa bawat 
mag-anak 

Batayang Pagpapahalaga : Pag-iimpok 

Kaisipang Pokus : Nabibigyang-halaga ang bahaging 


ginagampanan ng mamamayan sa 
pagtataguyod ng kaunlaran ng bansa. 


Bilang ng araw ng Pagtalakay: 1-2 araw 
Layunin: 


e Naipaliliwanag ang kahalagahan ng pagkakaroon ng mabuting kalusugan 
upang makatulong sa pagpapaunlad ng bansa 

e Nasusuri ang kahalagahan ng pagkakaroon ng mabuting kalusugan 
upang makatipid ang bawat mag-anak at makatulong sa pagpapaunlad 
ng bansa 


Paksang Aralin: Nabibigyang-halaga ang bahaging ginagampanan ng mga 
mamamayan sa pagtataguyod ng kaunlaran ng bansa 
Sanggunian : BEC-PELC V.C.1.1 
Mga Kagamitan : taunang badyet nakasulat sa newsprint gaya ng 
Taunang Badyet ng Mag-anak ni Mandy at larawan ng 
mga malulusog na mga kasapi ng mag-anak sa 
Barangay Maligaya (Tingnan sa Appendix A at B) 


Pamamaraan: 
Panimulang Gawain 
Balik-aral 


1. Alam ba ninyo kung ano ang badyet? 
Ilahad ang kalakip na halimbawa ng "Badyet ng Mag-anak ni Mandy." 
(Tingnan sa Apendiks 1) 


2. Anu-ano ang pangunahing bahagi ng badyet na ito? 
a. Sikaping maisagot ng mga mag-aaral ang mga pangunahing 
bahagi ng badyet gaya ng: 


Heograpiya, Kasaysayan at Sibika 6 


Kita (income) 

Mga Gugulin o Pinagkakagastusan (Expenses) 
Naimpok (Savings) 

Disposable Income (Income - Expenses + Savings) 


b. Bigyang tuon ang mga pangunahing bahagi ng mga gugulin o 
gastusin ng mag-anak ni Mandy. 


Sikaping maisagot ng mga mag-aaral ang sumusunod na 
pangunahing bahagi ng gugulin o gastusin (expenses). 

Itanong: Saang bahagi ng gugulin ng mag-anak ang karamihan 
sa mga gastusin sa badyet? 


Mga Buwis (Taxes) 
Mga Paseguro (Insurances) 
Mga Bayaring Pautang (Debts) 


Kawanggawa (Charity) 
Mga Gastusin sa Pamumuhay (Living Expenses) 


c. Itanong: 


Bakit mahalaga ang mga bahaging gastusin o gugulin ng mag- 
anak? 

Saan maaaring nakabilang ang pangangalaga sa kalusugan 
ng mga kasapi ng mag-anak sa badyet? (Paseguro) 


3. Itanong sa mga bata: Magkatulad ba o magkaiba ng halaga sa medi- 
cal and dental insurance at ang aytem ng gastusin sa living expenses 


na nauukol sa mga gamot, doktor at pagtingin ng mga ngipin ng 
dentista? Bakit? 


4. Maaari bang ang medical at dental insurance ay maging savings o 
impok ng mag-anak? Sa anong paraan? (pagpapanatiling malusog ng 
katawan) 


Panlinang na Gawain 
Paglalahad/Pagtatalakayan 


1. Ipakita ang larawan ng "Barangay Maligaya." Pag-usapan ang 
inilalahad nitong kalagayan o sitwasyon. (Tingnan sa Apendiks 2.) 


2. Ilarawan ang mga taga-Barangay Maligaya. Malulusog ang mga kasapi 
ng mga mag-anak. 


Heograpiya, Kasaysayan at Sibika 6 


3. lugnay ang badyet sa gastusin sa kalusugan kung ito'y maaaring 
magasta o maimpok kung malulusog ang kasapi ng mag-anak. 
Itanong: Kung may magkasakit, may epekto ba ito sa seguro (insur- 
ance)? Ipaliwanag ang sagot. 


4. Ipahinuha sa mga bata ang mga kabutihan o pakinabang na dulot ng 
pagkakaroon ng mabuting kalusugan ng bawat kasapi ng mag-anak. 
Itanong: Ano ang pakinabang kung ang mag-anak ay malulusog? 
Sikaping maisagot ng mga mag-aaral ang sumusunod na mga 
pahayag sa pamamagitan ng pagbuo ng retrieval chart gaya ng nasa 
ibaba: 


Mga Kabutihang Dulot ng Mabuting Kalusugan 


brag ng Tahanan Paaralan Pamayanan 
ag-anak | | 
Mga Anak e Di sakitin, e Mabilis e Tutulong sa 
Masaya at matututo sa pagpapaganda 
maayos ang pagbasa, 
katawan pagsulat at 
e Tumutulong sa pagbilang 
paglilinis ng e Aktibong 
bahay nakikilahok 
Nanay e Nagagampanan |e Nakalalahok e Nakapaghahanap- 
ang mga gawain sa mga buhay 
sa bahay gawaing 
e Malinis ang pampaaralan 
tahanan 
Tatay e Natutugunan ang |e Maaaring e Nakalalahok sa 
mga lumahok sa mabubuting 
pangangailangan “Brigada gawain sa 
ng mag-anak Eskwela” barangay 
e Napapanatiling 
buo at matatag 
ang mag-anak 


Pangwakas na Gawain 


Paglalahat 


1. Ipabuo ang kaisipan o paglalahat sa pamamagitan ng tanong: Kung 
ang bawat kasapi ng mag-anak ay malusog, ano ang magiging epekto 
sa badyet ng mag-anak? 


2: 


Heograpiya, Kasaysayan at Sibika 6 


Ipabasa ang sumusunod na talata tungkol sa: "Ang Kalusugan ay 
Kayamanan." 


Ang kalusugan ay kayamanan. Bilang patotoo ang di-mabuting 
kalusugang taglay ninuman ay maaaring sanhi ng pagiging at 
pananatiling mahirap o pulubi dahil ang pagkakaroon ng hanapbuhay 
ang magdudulot ng kita sa pagtugon sa mga pangangailan ng bawat 
isa na mamuhay nang sapat at maayos. Sa kabila nito, ang lahat ng 
mga tao ay nais na maging malusog. Gusto nila ang pagkaing 
masustansya at sapat, nag-eehersisyo at ginagawa ang healthy 


lifestyle. 


Ang pagtataglay ng mabuting kalusugan ay di sapat. Kailangan 
ng bawat mamamayan na tumangkilik ng "Paseguro sa Kalusugan." 
Tinitiyak nito ang kasagutan sa pagpapagamot sa pamamagitan ng 
inilaan o naitabing halaga bilang pondo sa pagtugon sa 
pangkalusugang pangangailangan. Maaaring maubos ang naimpok 
at mapasabak o malublob sa katakut-takot na utang kung may biglang 
magkasakit na kasapi ng mag-anak at mangailangan ng mahabang 
panahon para ipagamot sa ospital o para mapagaling. Minsan maaari 
ring maisanla o mubos ang mga ari-arian sa paggasta upang 
gumaling lamang ang isang maysakit. 


Ang SSS/GSIS at Philhealth ay sumasagot din sa gastusin sa 
pagpapagamot ngunit karaniwang di sapat sa pagpapaseguro ng 
paggaling ng isang maysakit na kawani. Kaya ang pinakamagaling 
na paraan o paghahanda sa mga di kanais-nais na pangyayaring ito 
sa buhay ninuman ay ang pagpapanatiling malusog at ligtas sa 
anumang sakuna at karamdaman. 


Hayaang masabi ng mga bata ang mga pahayag gaya ng sumusunod 

bilang paglalahat 

Itanong: 

Ano ang epekto ng mabuting kalusugan ng pamilya sa pag-unlad 
ng bansa? 

e Ang pagkakaroon ng mabuting kalusugan ng bawat kasapi ng 
mag-anak ay maaaring isang paraan ng pagtitipid o pag-iimpok 
na makatutulong sa pagpapaunlad ng bansa. 

Itanong: 

Kung malulusog lahat ng mamamayan, ano ang maaring 
mangyari sa badyet ng gobyerno sa kalusugan? 


Heograpiya, Kasaysayan at Sibika 6 


Pagtataya 


Ang halagang gastusin sa iba't ibang serbisyong pangkalusugang 
itinakda ng pamahalaan ay maaaring maimpok o matipid dahil 
maiiwasan ang sobrang gastusin sa paggamot sa mga maysakit 
kung malulusog ang mga mamamayan. 


Itanong: 


Kung malulusog ang mga tao, ano ang mangyayari sa gastos 
ng pamahalaan? 


Higit na gagaan ang gastos ng pamahalaan kung mabubuti ang 
kalusugan ng mga mamamayan dahil sila'y makaiiwas sa sakit 
at ligtas sa anumang karamdaman. 


Ano ang kayamanan ng bansa? Ano ang naitutulong nito sa 
bansa? 

Ang malulusog na mamamayan ay kayamanan din ng bansa at 
nakatutulong sa pag-unlad nito 


A. Panuto: 7.” Ikahon ang SA kung ikaw ay sang-ayon at HSA kung hindi sang- 


SA 


SA 


SA 


SA 


ayon sa sinasabi ng mga pahayag. Kung HSA, ipaliwanag. 


HSA 1. Yaman ng bansa ang malusog na mga mamamayan. 


HSA 2. Isang proyekto ng pamahalaan ang "Alis Disease" bilang 


pangangalaga ng kalusugan ng mga mamamayan. 


HSA 3. Ang pagkakaroon ng mabuting kalusugan ng mag-anak 


ay isang paraan ng pagtitipid. 


HSA 4. Di-magagasta ang inilaang pondo sa pagpapagamot kung 


mapananatiling mabuti ang kalusugan ng mga kasapi ng 
mag-anak. 


SA HSA 5. Higit na uunlad ang bansa kung mapananatiling malusog 


ang mga mamamayan. 


B. Bakit mahalaga ang pagkakaroon ng malulusog na pangangatawan sa 
bawat kasapi ng pamilya? 


Heograpiya, Kasaysayan at Sibika 6 


Takdang Aralin 
Ipagawa: 


ldaos ang isang "lakbay-aral" sa pamayanan kung saan may maraming bata 
na mababa ang timbang o malnourished. Mula sa nakitang kalagayan sa 
tunay na buhay, pag-usapan at balakin sa klase ang mga gagawin upang 
matulungan ang mga batang "biktima" ng malnutrisyon, gaya ng: 


1. Paggawa ng resolusyon ng mga pinuno ng barangay na pondohan ang 
pagkakaroon ng reses at pananghalian para sa mga batang kulang ang 


timbang. 
2. Pagpupulong ng mga magulang sa nararapat gawin upang lumusog ang 
anak. 
Apendiks 1 
Taunang Badyet ng Mag-anak ni Mandy 
KITA 
Sweldo ng Tatay ...........0esamaaunanneesanaasaasnassesassnasasasasasaaasnsasan P32 000 
Sweldo ng Nanay ---------------------------------------------------------------- 30,000 
Sweldo ng Kapatid . -----------........m.m..m...m.m.m.............................. 2,500 
Kita sa Investment income (interes + dividendo) ---------------------------------- 1,000 
Total 65,500 
GUGULIN 
Buwis 
Taunan AA 8,000 
Property taxes, city/country fees -------------------<+---0--00-eeeennnennnnnnns 1,500 
Car registrations and fees ------------.-......uumanuaanananannaanananaaunaaan 300 
Siguro 
Kontribusyon sa Social Security at Medicare ---------------------------------- 4.750 
Disability insurance AA 250 
Home insurance -----~------------ n-ne nnn nnn AKA KAKANAN m n eee m 900 
Car insurance -------------............................2222222212220020neeenne 2,000 
Medical at Dental insurance -------------------------------------------------- 1,500 
Utang 
Home mortage --------------------.-.2........................................ 7,000 
Car payments -------------------------------------------------+----+---------- 3,000 


Credit cards  2---722-12--072--2-.......masusuaaaaasasusasasasaasasamasasaa.. 0 


Heograpiya, Kasaysayan at Sibika 6 


Kawanggawa --------------------------------------------------------------------- 2 000 
Pangangailangan 
Utilities (gas, electricity, phone, water, trash) ---------------------------------- 2,000 
PRK, a a rr a a a 4,800 
Damit at personal na kailangan  ----.-............m..ununuuunannununmnummang 2.400 
Car maintenance and gas (two cars) ------------------------------------------ 2,000 
Medical (medicine doctor and dentist visits) ---------------------------------- 2,500 
Children (allowances, school supplies, lessons) ------------------------------- 4,000 
Gifts for family/friends --------------------------------------------------------- 1,000 
Entertainment and recreation -------------------------------------------------- 1,000 
Total Expenses 50,000 
IMPOK 
Children's college funds ~--~- + -== == mmm = mm m m mm m m m m m m m m m m m e m nnn m ween nee m a m e e m e m 2,000 
Retirement savings (410K, other) ------------..........maauuaaaunaaaaanunanana 7,000 
Emergencies ----—-------------.--=----«----—.----=-.----.---..---.-=--—..- 2,000 
Savings for Needs ttt n nnn nnn n nn ennennnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn P4,500 
Total Savings rw n nnn nnn nnn nner rene renee nee n nner rere e eee P15,500 
Apendiks 2 
Ang Barangay Maligaya 


Ito ang Barangay Maligaya. 

Isa itong malinis na pamayanan. 

Bawat mag-anak na kasapi nito ay may kanya-kanyang gawain. 
Tulung-tulong sila sa paglilinis ng pamayanan. ap 


pe SABE 
‘Date a le: 
Ug NG 


> hi Har 
Bit 4 


Heograpiya, Kasaysayan at Sibika 6 


Aralin 7: Pagpapahalaga ng mga Pilipino 


Batayang Mensahe : Magtipid para sa Kinabukasan 

Batayang Pagpapahalaga : Pag-iimpok 

Kaisipang Pokus : Mga Pagpapahalagang Pilipino na 
nakakatulong sa pag-unlad ng bansa 

Bilang ng Araw sa Pagtatalakay : 1-2 araw 

Layunin : 


e Nakikilala ang mga pagpapahalaga at paniniwalang nagbubuklod sa mga 
Pilipino 

e Nakikilala na ang pagtitipid para sa kinabukasan ay isa sa mga 
pagpapahalaga at paniniwalang nagbubuklod sa mga Pilipino 


Paksang Aralin: Napahahalagahan ang mga pagpapahalagang Pilipino na 
nakatutulong sa pagbuo at pag-unlad ng bansa 
Sanggunian : BEC-PELC |.B.1 
Mga Kagamitan : Mga metastrips na sinulatan ng mga salitang 
nagsasaad ng ibat-ibang gawain tungkol sa kanilang 
mga pagpapahalaga at paniniwala 


Pamamaraan: 
Panimulang Gawain 


1. Hatiin sa limang pangkat ang mga bata sa pamamagitan ng paglalaro 
ng "Ang Barko Ay Lumulubog." Bumuo ng pangkat na tig-3, 2, 4 at 5. 
Itigil ang laro kapag nabuo na ang limang pangkat ng mga bata sa 
klase. 


2. Bigyan ang bawat pangkat ng tig-iisang sobreng may lamang mga 
metastrips na may nakasulat na mga pagpapahalaga at paniniwala 
ng mga Pilipino. 


Heograpiya, Kasaysayan at Sibika 6 


3. Hayaang isaayos ng mga pangkat ang mga metastrips sa dalawang 
concept cluster gaya nito: 


Mga 
Pagpapahalaga 


Mga 
Paniniwala 


Panlinang na Gawain 
1. Ipabasa sa mga bata ang sitwasyong nasa kahon: 
Sikaping maisagot nila ang mga taglay na pagpapahalaga at paniniwala 


na siyang tumutulong o nagiging gabay nila upang magtagumpay, 
matupad ang mga pangarap at magkaroon ng matatag na kabuhayan. 


Likas na malikhain at mapamaraan ang mga Pilipino sa larangan ng 
pamumuhay. Mahalaga ang mga ito para sa pagkakabuklud-buklod 
natin bilang isang bansa. May mga pagpapahalaga at paniniwala 
tayo na siyang gabay sa buhay upang maging matagumpay at 
makamit ang ating mga tunguhin sa buhay (life goals). May mga 
tanyag nang Pilipino sa ngayon na pinairal ang pagkamalikhain at 
pagkamaparaang ito sa pagpapalago ng negosyo. Isa na rito si Henry 
Sy. Narito ang kanyang pahayag: 


"Ang aming kumpanya, SM, na may marami kayong alam ay 
nanggaling sa pagkamasigasig sa paggawa at pagkamasinop ng 
aking ama, si Henry Sy, Sr. "From rags to riches" wika nga, ang 
kanyang kuwento. Ako mismo ay hindi makapaniwala hanggang sa 
ako'y makauwi sa China at makita ang aking pinag-ugatan. Sinimulan 
ang mga shopping centers ngayon sa mga thatched huts noon. Mula 
sa ideyang ito ang unang airconditioned shoe store na nagbebenta 
ng mga sapatos na "pumatok" dahil sa makabagong porma at sunod 
sa hilig ng mga mamimili sa dagdag na anyo nitong "classy." Sa 
natamong tagumpay rito, nadagdagan ang bilang ng mga shoe stores 
hanggang sa idagdag niya ang pagtitinda ng iba pang aytem gaya ng 
mga damit para sa lahat na uri ng mamimili. Pinatunayan niya na sa 
pamamahala ng negosyo ay hindi lahat matagumpay sa umpisa 
ngunit sa pagkamapamaraan at matalinong pagpapasya, 
mapapatatag ang negosyo. 


Heograpiya, Kasaysayan at Sibika 6 


Kung paano napaglabanan at hinarap ang mga krises ay naging 
matinding hamon sa pagpapanatiling matibay at matatag ng negosyo. 
Naging mahigpit din ang kompetisyon at ang hindi kanais-nais na 
kalagayan ng pamilihan. Sa pagpupunyagi, disiplina sa sarili, pagiging 
masinop naging matagumpay ang pangangasiwa niya sa mga shop- 
ping centers na nauwi na ngayon sa naglalakihang malls. Sa loob ng 
walong taong pakikipagsapalaran sa simula, napalawak na ngayon 
ang pagpapatayo ng marami pang mall sa ibat-ibang panig ng bansa. 


Pag-usapan ang mga napansin sa pagtatalakayan ng bawat pangkat. 
Isulat ang kanilang sagot sa pisara. Patnubayan silang masabi kung 
anu-ano ang mga ito: Pagpapahalaga o Paniniwala. Ipahanay ang bawat 
salita o parirala sa ilalim ng mga ito: 


e pagbubuklod ng pamilya e pagkamasinop 

e may sariling disiplina e pagkamaramdamin 

e matalinong paggamit ng e paniniwala sa pamahiin 

panahon/oras 

e pagpapahalaga sa trabaho e pagkamatipid 

e pagkamalinis e pagkamatapat 

e pagkamapamaraan e pagkahilig sa mga gawa/ 
produktong dayuhan 

e pagkamagalang e kawalan ng pag-asa sa 
hinaharap 

e pagkamatipid e kawalan ng tiwala sa sarili 

e pagkamasayahin e pagkamasikap at 
pagkamatiyaga 


e pagkamasigasig sa paggawa ° pagkamalikhain 
e pagkamainggitin 
e pagkamatulungin 


Ipapansin ang nabuong talaan ng bawat pangkat at ipaskil sa harap o 
pisara. 


Sikaping masabi ng mga mag-aaral ang pagkakatulad o pagkakaiba-iba 
ng kanilang mga ginawa. (Bakit pagpapahalaga/paniniwala?) 


Hayaang basahin ng mga mag-aaral ang pahayag na nasa ibaba: 


May mga paniniwala at pagpapahalaga ang mga Pilipino na nakatutulong 
sa pagbubuklod sa mga mamamayan bilang isang bansa. Mahalaga sa 


Heograpiya, Kasaysayan at Sibika 6 


pag-unlad ng ating pamumuhay ang mga pagpapahalaga at paniniwalang 
ito. Sa paggawa, dapat pagyamanin ang: 


e Pananalig sa Panginoon e Pagkamatulungin 

e Pagkamalikhain e Pagkamatipid 

e Pagkamatapat e Pagkamapamaraan 

e Pagkamasinop e Pagkamasikap at pagkamatiyaga 


Daan tungo sa pagkakaroon ng matatag na kabuhayan at maunlad na 
pamumuhay ang pagkakaroon ng tiwala at disiplina sa sarili. 


Sa kabila nito, nakasasagabal din sa pag-unlad ng kabuhayan ng mga 
mamamayan at ng bansa ang pagkamainggitin, pagkahilig sa mga 
produktong yari sa ibang bansa at ang labis na umaasa sa mag-anak. 


Pangwakas na Gawain 
Paglalahat 


Sikaping mabuo ng mga bata ang sumusunod na pahayag bilang paglalahat: 
Itanong: 
Anu-anong pagpapahalaga ang nagbubuklod sa mga Pilipino? 
Ang pananalig sa Panginoon, pagkamalikhain, pagkamasinop, 
pagkamapamaraan, pagkamasipag, pagkamatulungin, pagkamatipid, 
pagtitiwala sa sarili at may disiplina, pagkamasigasig sa trabaho at 
pagkamasayahin ay mga pagpapahalaga at paniniwala na maaaring daan 
tungo sa pagkakabuklod ng mga Pilipino. 


Paglalapat 


Bilang mga mag-aaral, paano ka makakatulong sa paglikom ng pera upang 
makatulong sa mga magulang na may pagpapahalaga at malinis na gawain. 
Magbigay ng halimbawa at ipaliwanag sa klase. 


Pagpapahalaga 


Magbigay ng ilang halimbawa ng gawain na nagbubuklod sa mag-anak (Hal: 
nagtitipid at nag-iimpok upang may magamit sa mga pagdiriwang) at mga 
gawain na nagiging hadlang sa pagkakabuklod ng mag-anak (Hal: nandaraya 
sa kapwa upang makalikom ng pera) 


Heograpiya, Kasaysayan at Sibika 6 


Pagtataya: 


a. Lagyan ng bilang sa unahan ng bawat pagpapahalaga o paniniwala na 
sa inyong palagay ay siyang nararapat na pagkakasunud-sunod ng mga 
ito. Isulat ang 1 sa pinakamahalaga at iba pa. 


pagkamalikhain 
pagkamatulungin 
pananalig sa Diyos 
pagkamasinop 
pagkamapamaraan 
pagkamatiyaga 
pagkamasayahin 
pagkamatapat 
pagkamatipid 
pagkamasipag 


b. Ipaliwanag kung bakit hadlang sa pagkakabuklud-buklod ng mga Pilipino ang: 


1) pamahiin 

2) labis na pagkahilig sa mga produktong yari sa ibang bansa (colonial 
mentality 

3) pagkamainggitin (crab mentality) 

4) pasya ng kasapi/magulang ng pamilya 


Kasunduan: 


Pagbuo ng talata 
"Mga Pagpapahalaga at Paniniwalang Magbubuklod sa Atin" 


Panuto: 8 Mag-interbyu sa mga negosyante sa sariling pook. Gumawa ng 
writeup kung paano siya naging isang matagumpay na 
negosyante at paano napalago ang kanyang negosyo para 
magkaroon ng masagana at maunlad na kabuhayan. Gagawin 
ito ng bawat mag-aaral at isusumite kinabukasan. 


Heograpiya, Kasaysayan at Sibika 6 


Aralin 8: Pagtangkilik sa Sariling Produkto 


Batayang Mensahe : Mahalaga ang pag-eentreprenur sa pag- 
unlad ng kabuhayan 


Batayang Pagpapahalaga : Pag-eentreprenur 
Kaisipang Pokus : Pagtangkilik sa sariling produkto 
Bilang ng Araw sa Pagtatalakay : 2 araw 
Layunin: 
e Naiuugnay ang kahalagahan ng pagtangkilik sa sariling produkto sa pag- 
unlad at pagsulong ng bansa. BEC-PELC V.C.4 
e Nakakagawa ng plano sa pag-eentreprenur gamit ang mahalagang 
elemento nito 
Paksang Aralin: Pagtangkilik sa Sariling Produkto: Pag-eentreprenur 
Kagamitan  : Larawan ng maliliit na negosyo 
Pamamaraan: 
Panimulang Gawain 
1. Pag-aalis ng Sagabal : Word Building Game 
Buuin ang puzzle sa pamamagitan ng pagdagdag ng kailangang letra 


upang mabuo ang isang salita 
Pagganyak 


Kapital g i - Mga gawa nang produkto na magagamit na 
— — | pagkukunan para sa iba pang produksyon. 


Paggawa — Ang pisikal at mental na kakayahan ng 
Bapguuw tao na nakakatulong sa produksyon ng 
kalakal at serbisyo 
— Isang kalakal na malawakang tinatanggap 


| Ea sa palitan 


Pera 


Heograpiya, Kasaysayan at Sibika 6 


Pag-eentreprenur - Kakaibang talino na taglay ng ilang tao sa 


paghahanap at pagkuha ng pakinabang sa 
O pon mga bagong paraan sa paggawa ng isang 
bagay 
Prangkisa E Ki — Negosyong pinalago at pinaganda ng 
i KT orihinal na may-ari 


Target na Mamimili - Tukoy na mamimili sa isa o partikular na 


produkto 


ofl co Meth 


Magpakita ng mga larawan ng mga maliliit na negosyong nakikita sa 
paligid.Halimbawa ay ang Food Cart. Ipasuri sa mga mag-aaral ang katangian 
at mga kinakailangang kagamitan sa pagtatayo ng maliliit na negosyo. 


Itanong: 


LE 
2. 
3. 


4. 


Anu-ano ang nakikita ninyo sa larawan? 

Anong uri ng pamumuhunan ang nasa larawan? 

Ang negosyong food cart ba ay kaaya-aya at tatangkilikin ng mga 
mamamayan? Bakit? 

Nakatutulong ba sa kabuhayan ng bansa ang pagtangkilik sa sariling 
produkto? 


Panlinang na Gawain 


A. Gawain 


Gawain1 : Pagpapaplano/Pag-oorganisa 


Mag-eentreprenur na Tayo! 


Hatiin ang klase sa apat na pangkat. Pagbigayin ang bawat pangkat 
ng puhunan upang makagawa ng sariling negosyo. Magpaplano ang 
bawat pangkat ng isang uri ng pagnenegosyo. Isama sa pagpaplano 
ng negosyo ang mga mahalagang elemento nito katulad ng mga 
sumusunod: 
a. Uri ng produktong itatayo 
b. Paraan ng pamamahala 
- maghawak ng pera/tagatala ng gastos at kinita 
- mamamalenke 


Heograpiya, Kasaysayan at Sibika 6 


- magluluto 

- magpapabili 
c. Tubo o pakinabang na makukuha 
d. May tiyak na mamimili (market) 
e. Puhunan 


Pagkatapos ng pangkatang gawain, magkakaroon ng pag-uulat. 
Day 2 
Gawain2 : Pag-eentreprenur 
Isasagawa ng bawat pangkat ang nabuong plano sa pagnenegosyo. 


Isasaalang-alang ng bawat pangkat ang mga pamantayan sa ligtas, 
malinis at kaaya-ayang paghahanda ng produkto. 


Halimbawa: 

Negosyo Pag-eentreprenur(suggestion) 

1. Ordinaryong Puto Gawin itong Putopao o paglalagay ng karne 
sa loob ng puto 

2. Pritong Saging Pagdadagdag ng flavoring katulad ng vanilla 
upang maging mabango at masarap 

3. Handicraft Paggawa ng bagong desenyo 


Gawain3 : Pagtitinda at Pagtatala ng kita 


Ang bawat pangkat ay mag-iikot sa paaralan upang ipagbili ang mga 
nagawang produkto. Maaring sa mga kapwa mag-aaral, sa mga guro o 
sa komunidad. Ngunit gagawin ito sa panahon ng recess o uwian. Ipatala 
ang kita ng negosyong nagawa. 


B. Pagsusuri 


Gabayan ang mga mag-aaral sa pagbibigay ng kanilang mga natuklasang 
mahahalagang bagay sa pagbuo ng negosyo o pag-eentreprenur. 


Itanong: 
a. Anu-ano ang batayang pamantayan upang maging matagumpay na 
entreprenur? 


Heograpiya, Kasaysayan at Sibika 6 


b. Bakit kailangan ang kaalaman, interes, at kakayahan ng nag- 
eentreprenur sa pagbuo ng isang negosyo? 

c. Ano ang kahalagahan ng pagtangkilik ng mamamayan sa iyong 
produkto sa paglago nito? Paano ito makakatulong sa pag-unlad at 
pagsulong ng bansa? 


Paglalahad 


Hikayatin ang mga mag-aaral sa pag-iisa-isa sa mahahalagang konsepto o 
pamamaraan sa pagnenegosyo upang makabuo ng mabisang pamantayan 
sa matagumpay na pag-eentreprenur. 


Tingnan ang isang mungkahing batayang pamantayan sa pag-uumpisa ng 
pag-eentreprenur at pagpapalago ng negosyo. Tingnan ang karagdagang 
babasahin sa appendix A. 


Pangwakas na Gawain 
Paglalahat 


Gabayan ang mag-aaral sa pagbibigay ng paglalahat sa natutunang aralin 
sa pamamagitan ng pagsagot sa tanong. 


a. Anu-ano ang mahahalagang pamantayan sa pagiging entreprenur? 
b. Ano ang kaugnayan ng pagtangkilik sa sariling produkto sa paglago 
ng negosyo at pag-unlad ng bansa ? 


Heograpiya, Kasaysayan at Sibika 6 


Paglalapat 


Hikayatin ang mga mag-aaral sa pagbibigay ng kanilang malikhaing 
pamamaraan sa pag-eentreprenur sa mga negosyong matatagpuan sa 
kanilang lugar. 


Pagpapahalaga 


Hikayatin ang mga mag-aaral sa pagbibigay ng kanilang naramdaman 
sa sumusunod na mga kalagayan: 


1. Malinis at magandang kalidad na produkto 
2. Masarap at masustansyang pagkain 
3. Mura ngunit hindi magandang kalidad na produkto 


Pagtataya: 


Sagutin ang sumusunod sa sagutang papel: 

1. Paano mo maiuugnay ang kahalagahan ng pagtangkilik sa sariling 
produkto sa pag-unlad at pagsulong ng bansa? 

2. Anu-ano ang mga mahahalagang pamantayan sa paggawa ng plano sa 
pag-eentreprenur? 


Takdang-Aralin: 


Magsaliksik tungkol sa maliit na negosyong makikita sa paligid. Makipanayam 
sa may-ari tungkol sa pamamaraan ng kanilang pagnenegosyo. Gumawa 
ng malikhaing paraan kung paano mapauunlad ang natuklasang produkto. 
Ipaulat ito sa klase. 


Heograpiya, Kasaysayan at Sibika 6 


AppendixA 


The Three Fundamental Principles that Start 
Entrepreneurship and Making the Enterprise Successful 
by: Andy Ferreria 


Principle 1: The Passion of the Entrepreneur 


You should have a real personal interest and passion in the business 
you will engage in. If you enjoy and love what you are doing, you will have the 
drive to learn every aspect of your business and manage it well. A business 
succeeds or fails based on the owner's commitment and ability to execute 
and manage his business plan well. 


Principle 2: The Market for the Product 


Market makes the business. Fads and passing interests are often mis- 
taken as sustainable markets. Of course, you can always choose to have a 
temporary business catering to these fads and passing interests. It is just 
important that you seek out, define and quantify the needs for your products 
or services. Your choice is eventually validated through the profitable and 
sustained business operations. 


After determining the business, which suits your interest and skills, make 
a business plan and carefully analyze if the business has a good income 
potential. 


Principle 3: The Sustained Capability to deliver the products or services 


Without the ability to deliver services according to market demands, the 
entrepreneurship and his enterprise will fail. Short-term successes are no 
guarantee. The challenge is for the entrepreneur to establish these produc- 
tion and delivery capabilities and ensure that they are maintained. 


Source 5: Making your Money Work "Pera Mo, Palaguin Mo!" 
by : Francisco J. Colayco 


Kung gusto mong magtayo ng sariling negosyo, piliin yaong angkop sa 
iyong interes at kakayahan, gumawa ng pag-aaral kung ito ay may "market" 
o potensyal na kustomer, at alamin kung kaya mong patakbuhin ang negosyo 
nang pangmatagalan at kung ito nga ba ay kikita talaga. 


Heograpiya, Kasaysayan at Sibika 6 


Aralin 9: Kahalagahan ng Bangko 


Batayang Mensahe : Maraming mamamayan ang makikinabang 
kung mag-iimpok sa bangko. Ang pagiging 
entreprenur ay nangangailangan ng 
pagkamalikhain. 


Batayang Pagpapahalaga : Pag-iimpok 
Kaisipang Pokus : Kahalagahan ng Bangko sa Kaunlaran ng Bansa 
Bilang ng Araw sa Pagtatalakay: 1-2 Araw 


Layunin 
e Naipaliliwanag ang kahalagahan ng bangko sa kaunlaran ng bansa 


Paksang Aralin: Kahalagahan ng Bangko sa Kaunlaran ng Bansa 
Sanggunian : BEC-PELC V.B.1.2 
Kagamitan  : Sipi ng iba't ibang kalagayan, 


Pamamaraan 
Panimulang Gawain 


1. Ipaawit sa mga bata ang awit na nasa ibaba. 
Sa Bangko Mag-impok 
(Sa tono ng Boom Tarat Tarat ni Lito Camo) 
(Liriko isinaayos ni Gali Go) 


Kalimutan na ang iyong alkansya 
Pera'y nakatago wala namang tubo 
Kapag nanakaw pa ay anong saklap 
Kaya ikaw ngayo'y magpasya na. 
Tayo na, tayo na 

Tayo nang magkaisa 

Tayong, tayo na 

Simulan na ang saya 

Tayo'y mag-impok 

Tayo'y mag-impok 

Sa bangko, sa bangko, mag-impok 
Mag-impok, mag-impok, ngayon na 


Heograpiya, Kasaysayan at Sibika 6 


Itanong: 

e Ano ang nangyayari sa perang nakatago sa alkansiya? 
e Saan dapat, itinatago ang pera? 

e Bakit sa bangko dapat mag-impok? 


3. Balik-aral 
Pasagutan sa mga bata ang puzzle sa ibaba. 
PIA |N[G|I[M|P|O|kK| 
A 4 z 
PJ]A[N][R[U[R[A[L] 
2p G 

A | 

U M 

T = 

A O 

PJA|[N|]G|SK|JA|L|JA|K|JA[|L 
Tel la | au 
o | 
[P] 
E] 
R) 
A | 
T | 
EE 
suIN| | /B/E|RI|S|A[L 
A | 

PAHALANG 

1. Ang mga bangkong ay naglalayong makatipon ng 
pondo mula sa mga deposito sa pag-iimpok. 

3. Ang mga bangkong ay naglalaan ng magaang at 
medaling maabot na pautang at iba pang mga serbisyo sa 
pananalapi para sa maliliit na mangangalakal. 

4. Ang mga bangkong ay may malalaking puhunang 


salapi, mga ari-arian at malawak na pag-uugnayan ng mga 
sangay. 


Heograpiya, Kasaysayan at Sibika 6 


6. Ang mga bangkong ang pinakamalaking uri ng bangko 
sa Pilipinas at may pinakamalaking kapital. 


PABABA 


1. Mga maliliit na negosyante katulad ng mga magsasaka at 
yaong nasa industriya sa pabahay ang umaasa sa mga 
bangkong . 


2. Ang mga bangkong pang-impok ay nagbibigay ng mahabang 
panahon ng pagbabayad sa sa pabahay at iba pang 
kailangan ng lipunan. 


5. Ang bangkong pang 
isang samahan sa nayon. 


ay bangko ng mga sa kasapi sa 


Panlinang na Gawain 


1. 


Pangganyak 


Ipakita sa mga bata ang slogan na nasa ibaba. 


"Kapag may isinuksok, 
May madudukot." 


Ano ang ibig sabihin ng slogang "Kapag may isinuksok, may 
madudukot?" 

Sa slogan, saan nag-iimpok ng pera ang bata? 

Bakit hindi sa alkansya? Ano ang di magandang dulot ng pag-iimpok 
sa alkansya? 

Saan dapat mag-impok ng pera? Bakit? Sabihin: Patunayan natin 
kung wasto ang mga sinabi. 


Paglalahad 


Sabihin: Ngayon ay tingnan natin ang naitutulong ng mga bangko sa 
mga taong inilalarawan sa mga sitwasyon sa ibaba. 

Hatiin ang klase sa apat na pangkat. Papiliin ang mga bata ng lider 
at tagaulat sa bawat pangkat. Ipasulat sa manila paper ang kanilang 
sagot sa mga katanungan at hayaang nakapaskil sa pisara. 

Ibigay sa bawat pangkat ang activity cards na nasa ibaba. 


Heograpiya, Kasaysayan at Sibika 6 


Activity 1 


Nagsimula si Bb. Lourdes Ragas, may-ari ng Asia Embroidery,Inc., 
bilang isang tindera sa tindahan ng tela sa Divisoria na pag-aari ng 
kanyang tiyuhin. Puhunan ang pagkamalikhain, nakipagsapalaran siya 
sa pagsali sa mga internasyonal na pagtatanghal na nagtatampok 
sa mga moda sa Paris, New York at Frankfurt. Noong 1999, 
nangutang siya ng 5 milyong piso sa Landbank. Ang perang ito ay 
kanyang ginamit upang palaguin ang kanyang negosyo. Mula noon, 
ang kanyang kumpanya ay naging tanyag sa buong mundo. 


Sagutin: 


e Paano nagsimula si Bb. Ragas bilang negosyante? 


e Anong katangian ni Bb. Ragas ang naging puhunan niya para 


umunlad? 
e Paano niya ipinakita ang pagiging malikhain? 
e Bakit kailangan ng isang negosyante ang ugaling nakikipagsapalaran? 
e Paano nakatulong ang Landbank sa negosyo ni Bb. Ragas? 
e Kung hindi ginamit ni Bb. Ragas ang perang inutang sa Landbank, 
uunlad kaya siya? Bakit? 
e Posible din kayang umunlad ang isang tulad nyo? Paano? 


Activity 2 


Nangarap si Alfonso Namujhe Jr. na ipakilala ang pagsasaka ng cit- 
rus sa Malabing Valley, Nueva Vizcaya. Naniwala ang Landbank sa 
hangarin ni G. Namujhe, kaya pinagkalooban nila ito ng pautang na 
P250,000.00. Ginamit niya ang perang ito upang palaguin ang 
negosyong ito. Dahil nakita ng mga tao ang tuluy-tuloy na pag-unlad 
ng "citrus farm" ni G. Namujhe, maraming nahikayat na tularan ang 
teknolohiya niya sa pagpapalaki at pagpapabunga ng citrus. Sa 
ngayon, mabentang-mabenta ang mga sutsoma oranges at pomelo 
na nanggaling sa Namujhe Farm. Sa tulong ni Mr. Namujhe at ng 
puhunang galing sa Landbank, halos 600 pamilya sa Malabing Valley 
ang nakikinabang sa pagsasaka ng citrus. 


Sagutin: 


e Ano ang entreprenur?Ano ang halimbawa ng entreprenur? 


Anong katangian ng isang maliit na negosyante o entreprenur ang 
naging puhunan ni G. Namujhe para umunlad? Paano ang mga ito 
nakatulong sa kanya? 


Heograpiya, Kasaysayan at Sibika 6 


Paano nakatulong ang Landbank sa pagpapalago ng negosyo ni G. 
Namujhe? 

Kung ginamit niya sa ibang bagay ang perang inutang, umunlad kaya 
siya? 

Posible din kayang umunlad ang batang tulad nyo? Paano? 
Masama ba ang umutang ?Bakit? 


Isa-isang mag-uulat ang mga bata. Pagkatapos ng pag-uulat, itanong 
ang mga sumusunod: 


Paano nakatulong ang mga bangko sa pag-unlad ng kabuhayan ng mga 
tao? 

Paano natin tutulungan ang mga bangko upang magampanan nito 
nang maayos ang kanilang tungkulin? 

Paano dapat gamitin ng mga maliliit na mangangalakal o entreprenur 
ang perang nautang? 

Anu-anong mga katangian ang dapat taglayin ng isang entreprenur? 
Taglay ang pagkamalikhain, pakikipagsapalaran at katapatan sa 
pagbabayad ng utang, anong bukas ang naghihintay sa ganitong mga 
tao? 


Activity 3 


Kamakailan lamang naglunsad ang Bangko Sentral ng Pilipinas ng 
programang "Tulong Barya para sa Eskwela." Layunin ng programang 
ito na ipagkaloob ng mga tao ang nakatagong barya sa paaralan. 
Kung magkagayon, makalilikom ng pondo para sa mga paaralan at 
makatitipid ang BSP ng gastos sa paggawa ng barya. 


Tunghayan ang isang balita na hango sa "Malaya" Biyernes, April 13, 
2007. 


Sa pamamagitan ng "Tulong Barya para sa Eskwela," ang Bangko 
Sentral ng Pilipinas ay nakalikom ng mahigit 6 at kalahating milyon 
para sa pampublikong paaralang elementary. Dahil sa ipinagkaloob 
na mga barya, ang Bangko Sentral ay nakatipid ng mahigit walong 
milyong piso sa paggawa ng mga barya. 


Sagutin: 


Saan-saan kinukuha ng mga bata ang mga barya? 
Paano nakalikom ng malaking halaga ang Bangko Sentral na 
ipinagkaloob sa DepEd? 


Heograpiya, Kasaysayan at Sibika 6 


e Gaano kalaki ang natipid ng Bangko Sentral sa mga baryang 
nalikom ?Paano nakatipid ang Bangko Sentral ng Pilipinas? 

e Nakatulong ba ang mga baryang ito sa ating bansa? 

e Ano ang gagawin sa mga baryang nakikita sa bahay o sa ibang lugar? 


Pangwakas na Gawain 


1. 


Paglalahat 
Gabayan ang mga bata upang mabuo ang mga kaisipan sa ibaba. 


e Ang perang idinedeposito sa bangko ay pinagsasama-sama upang 
makabuo ng pondo sa pautang. 

¢ Ang pondong ito ay ipinapautang sa maliliit at malalaking negosyante. 

e Ang perang idinideposito ay magagamit sa mga gawaing 
pangkalakalan. 

e Ang pera sa bangko ay maaaring gamitin ng pamahalaan sa halip na 
umutang ng dolyar sa ibang bansa. 

e Ang isang entreprenur o maliliit na mangangalakal maging ang 
malalaki ay dapat na maging malikhain, makikipagsapalaran at tapat 
sa pagbabayad ng utang. Ito ang mga katangiang nagdadala sa 
kaunlaran. 


Paglalapat 


Ipabasa ang sitwasyon sa ibaba at sabihin kung ano ang pagkakamali 
ng pamilya ni Delfin. 


Si Delfin ay may-ari ng malaking itikan sa Malabon. Marami ang umoorder 
ng itlog ng itik sa kanila para gawing balot. Naisipan ni Delfin na mangutang 
ng pera sa bangko upang dagdagan ang puhunan. Nang matanggap 
ang pera, bumili sila ng bagong refrigerator at TV, kapalit ng luma. Mula 
din noon, naging tamad si Delfin at umasa sa perang nautang. Nang 
malapit nang maubos ang inutang, nagising si Delfin sa matagal na 
kapabayaan. 


Itanong: 
1. Ano ang pagkakamaling nagawa ng pamilya ni Delfin? 


2. Ano dapat ang ginawa ni Delfin? 
3. Ano ang mangyayari kung hindi ka makakabayad ng utang? 


Heograpiya, Kasaysayan at Sibika 6 


Pagtataya 


Sabihin kung Tama o Mali ang mga kaisipan na nasa ibaba. Kung tama, 
isulat ang T sa sagutang papel at kung mali iwasto ang kaisipan at isulat na 
din sa sagutang papel. 


1. Maraming mamamayan ang makikinabang kung mag-iimpok sa bangko. 
Ang perang idinedeposito ay nagagamit ng bangko sa pautang sa 
mangangalakal. 

3. Mayayaman lamang at may mga hanapbuhay ang maaaring mag-impok 
sa bangko. 

4. Ang perang idinedeposito sa bangko ay di pwedeng hiramin ng 
pamahalaan para sa gastusin ng pamahalaan. 

5. Uunlad ang kabuhayan kung malikhain, nakikipagsapalaran at tapat sa 
pagbabayad ng utang. 


Kasunduan 


Bumuo ng isang tula, o awit sa poster na nagpapakita ng kahalagahan ng 
bangko. 


Heograpiya, Kasaysayan at Sibika 6 


Aralin 10: Palatandaan ng Kaunlaran 
Batayang Mensahe : Ang pag-unlad (development) ay hindi 
lamang nangangahulugan ng paglago 
(growth) subalit yaong nagbibigay- 
pakinabang sa nakararami 
Batayang Pagpapahalaga : Pag-iimpok 


Kaisipang Pokus : Nasusuri ang kahulugan ng kaunlaran at 
ang katangian ng maunlad na bansa 


Bilang ng Araw sa Pagtatalakay: 1-2 Araw 
Layunin: 


e Naiisa-isa ang mga palatandaan ng kaunlaran sa kabuhayan 


Paksang Aralin : Kahulugan ng kaunlaran at ang mga katangian ng maunlad 
na bansa 
Sanggunian : BEC-PELC V.A.2 
Mga Kagamitan : Mga video clips o mga larawan ng iba't ibang 


kalagayang nagpapakita ng iba't ibang serbisyo o 
pagliingkod ng pamahalaan sa mga mamamayan, 
gaya ng: 


e serbisyong pangkalusugan (Medical team on a mission) 

e serbisyong pangkatahimikan at pangkaayusan (Mga pulis trapiko na 
nagtatrapik) 

e — serbisyong pangkaligtasan sa mga sakuna o kalamidad (Disaster Brigade) 

e serbisyong edukasyon (mga klase sa paaralan) 

e serbisyong pangkabuhayan (mga bangkong nagpapautang) 

e serbisyong panlipunan (mga murang pabahay) 

e serbisyong pangkawanggawa (charity) gaya ng mga tahanang walang 
hagdan 


Heograpiya, Kasaysayan at Sibika 6 


Pamamaraan: 
Panimulang Gawain 


Pagganyak 


1. Ipakita ang mga video clip o mga larawan. Tawagin ang pansin ng 
mga bata sa minasdang mga kalagayan at tanungin sila: "Kung 
lalapatan natin ito ng pamagat ano kaya ang nababagay?" 


Sikaping maisagot ng mga bata ang isa sa mga sumusunod at 
ipaliwanag kung bakit. 

a. Mga Palatandaan ng Maunlad na Pamumuhay 

b. Mga Pagtutulungan ng Mamamayan at Pamahalaan 

c. Mga Proteksyong Pangkabuhayan 


2. Magkaroon ng botohan para mapagpasyahan ang angkop na pamagat 
(Mga Palatandaan ng Maunlad na Kabuhayan). 


Panlinang na Gawain 
Paglalahad/Pagtatalakayan 


1. Isa-isahing muli ang video clip o larawan. Pag-usapan ang nakapaloob 
na konsepto ng inilalarawan o inilalahad nito gaya ng: 


Pangkalusugan: 
e Malulusog na mga mamamayan kailangan ng maunlad na bayan 
e May mga doktor, nars, dentist, at komadrona sa mga sentro ng kalusugan 


2. Bigyang-pansin ang inihandang retrieval chart sa pisara. Sikaping 
pagtulungan ng mga mag-aaral na mapunan ng mga hinihinging 
impormasyon gaya ng sa ibaba: 


Mga Palatandaan ng Maunlad na Kabuhayan 


A. Pangkalusugan e Malulusog na mamamayan 
e May mga doktor, dentista, at komadrona na 
handang maglingkod 


B. Pangkatahimikan o e Mga pulis, bumbero at iba pa na 
Pangkaayusan itinatalaga upang alagaan ang kaayusan 
| at katahimikan ng lahat 
C. Pangkaligtasan sa e Pagkakaroon ng kahandaan sa sakuna at 
Sakuna/Kalamidad pagtatatag ng mga ahensya gaya ng 


PhilVocs na nangangalaga sa pag-iwas 
nito 


Heograpiya, Kasaysayan at Sibika 6 


D. Pang-edukasyon Pagseseguro sa lahat na makapag-aaral 
nang libre sa elementarya at sekundarya 
sa mga paaralang pambayan 
E. Pangkabuhayan Pagtatakda ng tamang pasahod sa mga 
kawani at paglalaan ng pondong pautang 
sa mga nangangailangan ng puhunan 
F. Panlipunan Pagtatatag ng mga pabahay para tiyaking 
may maayos na tirahan ang mga mag- 
anak 


G. Pangkawanggawa 


3. Itanong: Maliban sa mga pahayag na nakatala sa retrieval chart mayroon 
pa ba kayong karagdagang impormasyon? (Hayaang magbigay ang mga 
mag-aaral ng kani-kanilang karagdagang pahayag.) 


Pangwakas na Gawain 
Paglalahat 


Sa tulong ng retrieval chart at ibat-ibang pahayag na nasabi, sikaping 
mabuo ng mga bata ang sumusunod na mga kaisipan o paglalahat: 


e May mga palatandaan ng maunlad na kabuhayan gaya ng 
sumusunod: 


Natatamo ng mga mamamayan ang kanilang mga karapatan sa 
pamamagitan ng iba't ibang serbisyong pamahalaan na nauukol sa 
katahimikan o kaayusan, kalusugan, edukasyon, panlipunan at 
pangkabuhayan, at kawanggawa 


Pagtataya: 


Isulat ang titik sa unahan ng bilang na nagsasabi kung anong uri ng 
palatandaan ng kaunlaran sa kabuhayan ang maaaring malasap ng mga 
mamamayan ayon sa nasa ibabang kalagayan. 


pangkatahimikan o kaayusan 
pangkalusugan 
pang-edukasyon 

panlipunan at pangkabuhayan 
pangkawanggawa 


moop» 


Heograpiya, Kasaysayan at Sibika 6 


Kasunduan: 


Pagpapagawa ng sapat na mga silid-aralan sa mga paaralan 
Pagpapautang ng bangko 

Pangongolekta ng basura sa takdang oras at panahon 
Pagpapadala ng mga doktor, nars, at dentista sa malalayong pook 
Pagrerehistro ng mga katulong sa SSS 

Pagpapaayos ng mga sirang tulay at sirang kalye o kalsada 
Paglalagay ng mga ilaw-trapiko at mga ilaw sa kalsada 
Pagpapatayo ng mga ospital at klinika 

Pagtataguyod ng libreng edukasyon 


. Pagtatayo ng mga murang pabahay para sa mga kawaning mababa 


ang sahod 


. Pagkupkop sa mga matatandang wala nang pamilya sa mga home 


for the aged 


. Pagpapabakuna sa mga sanggol nang libre sa mga sentrong 


pangkalusugan 


. Pagbibigay ng pensyon sa mga retiradong kawani ng pamahalaan 
. Pagtatatag ng mga tahanang kumukupkop sa mga "batang kalye" 


(street children) 


. Pagpapaayos sa mga baradong kanal o mga daluyang-tubig upang 


ligtas sa pagiging "itlugan ng mga lamok" 


Gumawa ng poster ng inyong "dream city" na tinataglay ang lahat ng 
palatandaan sa kaunlaran ng kabuhayan. Gagawin sa sangkapat (1/4) na 
bahagi ng illustration board. 


Sa guro: 


Gamitin ang rubrics sa pagtataya ng ginawang poster: 


1 - 2 palatandaan nakapaloob sa poster - 65% 


3 
4 
5 


75% 
i 85% 
i 95% 


Heograpiya, Kasaysayan at Sibika 6 


Aralin 11: Paraan ng Paggamit ng Likas na Yaman 


Batayang Mensahe : Magtipid para sa kinabukasan 
Batayang Pagpapahalaga :. Pagtitipid 
Kaisipang Pokus : Matalinong paggamit at pangangasiwa sa 


likas na yaman 
Bilang ng Araw ng Pagtatalakay: 1-2 araw 
Layunin: 


e Nasusuri ang matalino at di-matalinong mga paraan ng paggamit at 
pangangasiwa ng mga likas na yaman 

e Nakapagsasagawa ng mga matalinong paraan ng paggamit at 
pangangasiwa ng mga likas na yaman para makapagtipid sa kinabukasan 


Paksang Aralin: Matalinong pagpapasya sa wastong paggamit at wastong 
pangangasiwa ng mga likas na yaman ng bansa 
Sanggunian : BEC-PELC II.B.4 
Mga Kagamitan : mga "kaso" ng Pamayanan A at B na naglalahad ng 
matalino at di-matalinong paraan ng pagganit at 
pangangasiwa ng mga likas na yaman, mga 
metastrips 


Pamamaraan: 
Panimulang Gawain 
Pagganyak 


(Bago isagawa ang aralin, gawing takdang-gawain ang pagbasa sa 
dalawang kaso.) 


1. Pagsusuri sa mga kaso: Pamayanan A at Pamayanan B (Tingnan 
sa Apendiks 1) 

2. Pagtatala ng mga katangian ng Pamayanan A at B 

3. Pangkatin ang mga bata sa dalawa at papiliin ng susuriing kaso 

4. Hayaan ang bawat pangkat na magtulungan sa pag-uulat ng mga 
katangian ng Pamayanan A at B sa pamamagitan ng Venn Diagram 
(collaborative work). Halimbawa: 


Heograpiya, Kasaysayan at Sibika 6 


Pamayanan A Pamayanan B 


Pagkakatulad 
naghahanap 
buhay 


Maligaya 
Nagtutulungan 
Produktibo 


Maayos 

Nagkakaisa 
May iba't ibang 
anyong-tubig 


5. Pag-usapan ang nabuong Venn Diagram bigyang pokus ang mga 
sumusunod: 
a. katangian ng bawat pamayanan 
b. pagkakaiba 
c. pagkakatulad 


Panlinang na Gawain 
Paglalahad/Pagtalakay 


1. Anyayahan ang mga bata na basahing muli ang sumusunod na mga 
pahayag tungkol sa Pamayanan A at B at sikaping maisagot ng mga 
bata ang matalino at di-matalinong paraan ng paggamit at 
pangangasiwa ng mga likas na yaman ng dalawang pamayanan: 


a) Ano ang mga bagay na makukuha natin sa lupa? Tubig? 

b) Mayroon pa bang nagagawa ang lupa at tubig maliban sa 
pagbibigay ng pagkain/gamit?(pook pasyalan,tanawin,resort,atbp) 

c) Sa inyong kaalaman, may mga tao bang hindi gumagamit ng 
wasto sa mga likas na yaman na ito? 

d) Kung patuloy ang mga tao sa pagsira ng likas na yaman, sino 
ang apektado nito? 


2. Bigyan ang dalawang pangkat ng magkaibang kulay ng metastrips 
(Pangkat 1 - berde at Pangkat 2 - dilaw). 
Panuto: 
Bawat pangkat ay maglilista sa metastrips ng mga matalinong 
paraan ng paggamit at pangangasiwa at di-matalinong paraan 


Heograpiya, Kasaysayan at Sibika 6 


ng paggamit at pangangasiwa ng mga likas na yaman. didikit 
ang sinulatang metastrip sa ginawang retrieval chart na 
nakahanda sa pisara: (Kung sino ang may pinakamaraming kulay 
ng metastrips na nagamit ang siyang panalong pangkat.) 
Halimbawa: 


Likas Matalinong Paraan Di-Matalinong Paraan ng 
na ng Paggamit Paggamit 
Yaman 


at Pangangasiwa at Pangangasiwa 


Tubig |Buksan ang gripo sa tamang | Pagtatapon ng basura at mga 
lakas lamang plastik sa ilog 


Pangwakas na Gawain 
Paglalahat 


Sikaping mabuo ng mga bata ang mga paglalahat na ito: 


e Sa pagtugon sa mga pangunahing pangangailangan ng tao tunay na 
mahalaga ang mga likas na yaman. 

e May mga matalino at di-matalinong paraan ng paggamit at 
pangangasiwa ng mga likas na yaman. 


Paglalapat 
Lagyan ng tsek (v) kung nagpapakita ng matalinong paraan sa paggamit 
ng likas na yaman at ekis ( X) kung hindi. 
1. Sinusunog ang gubat. 
2. Hinuhukay ang lupa. 
3. Gumagamit ng dinamita sa pangingisda. 
4. Ang langis ng pabrika ay tinatapon sa karagatan. 


Pagpapahalaga : 


Anu-anong pakinabang ang makukuha natin sa likas na yaman ? Bakit 
natin ito alagaan at pagyamanin? 


a. Ang lupa at tubig ay mga yaman ng bansa 
b. Sa lupa at tubig tayo nakakukuha ng ating mga kailangan 
c. Dapat nating gamitin nang wasto ang lupa at tubig 


Heograpiya, Kasaysayan at Sibika 6 


Pagtataya: 


Ilahad ang panuto. 

Panuto: 
Iguhit sa sangkapat na bahagi ng kartolina ang larawan ng isang 
pinakamimithing pamayanan na ipinakikita ang mga kanais-nais o 
matalinong paraan ng paggamit at pangangasiwa ng mga likas na yaman 
nito. Sa likod ng kartolina isulat ang mga "kalagayan" o gawain bilang 
matalinong paraan ng paggamit at pangangasiwa ng mga likas na yaman. 
Ang may pinakamaraming paraang nakapaloob sa larawan ay 
magkakaroon ng markang katumbas ng rubrics:Hal: Alin dito ang matalino 
at di matalinong paggamit ng likas na yaman.Lagyan ng tsek (v) ang 
matalinong paggamit at ekis (X) ang di matalinong paggamit. 


OBROAOAN - 
i 
Co 
ol 


Kasunduan: 


Pumili ng isang lugar sa inyong barangay na nangangailangan ng matalinong 
paraan o pangangasiwa gaya ng mga baradong kanal. Alamin kung sino 
ang mga kasapi ng pamunuang barangay. Gumawa ng isang liham upang 
matawag ang pansin nila at gawan ng angkop na matalinong paraan upang 
maging malaya ang daloy ng mga tubig sa baradong kanal na maaaring 
pamahayan ng lamok at pagmulan ng sakit gaya ng dengue. 


Heograpiya, Kasaysayan at Sibika 6 


Apendiks 1 
Pamayanan A 


Ang Barangay Maligaya ay malinis na pamayanan. Bawat mag-anak ay 
tulung-tulong sa paglilinis. Maraming pangangailangan ang dapat matugunan 
ng mga mag-anak dito gaya ng pagkain, damit, tirahan, edukasyon, 
kalusugan, at tahimik at ligtas na paligid. Kaya tulung-tulong sila sa pagtugon 
sa mga pangangailangang ito. 


May mga hanapbuhay ang mga tao rito. Sinasaka nila ang kapatagang 
lupa. Upang higit na maging produktibo, walang bakanteng lote ang hindi 
natatamnan. Ginagamit din nila ang pamaraang "multi-cropping" sa lupang 
niyugan kung saan tinatamnan ang ilalim ng mga niyog ng kape, kakaw, 
papaya, pinya, at mga gulay. Ang paggamit ng pataba at pamatay-kulisap 
na may kemikal at maaaring makasira sa kapaligiran ay iniiwasan ng mga 
magsasaka. May mga masasaka rin na pinagsasama sa pirasong lupang 
taniman ang maliit na palaisdaan, palayan, gulayan, at babuyan. Sa tulong 
ng pamahalaan napaayos ang mga daan dito upang mailuwas agad sa 
pamilihang-bayan ang ibat-ibang produkto ng barangay. 


Pamayanan B 


Ang Barangay Mabait ay maayos na pamayanan. Ang mga naninirahan 
dito ay tahimik sa kanilang pamumuhay. Bawat kasapi ay nakikiisa sa gawain 
upang gumanda ang paligid. May ibat-ibang anyong-tubig na matatagpuan 
sa barangay na ito gaya ng mga ilog. Ngunit sa tagal ng panahon, may 
malaking bahagi ng tabing ilog ang gumuho na at ang kalupaan ay natangay 
na ng malawak na bahaging ilog. Kadalasan, basura ang itinatambak dito. 
Kapag dumarating ang tag-ulan katakut-takot na basura ang umaapaw sa 
ilog. Ang dating malinis na ilog ay nagmistulang maruming ilog na. Masaklap 
ang inabot ng Barangay Mabait dahil sa maruming ilog. 


Heograpiya, Kasaysayan at Sibika 6 


Aralin 12: Paggamit Muli ng mga Patapong Bagay (Recycling) 


Batayang Mensahe : Maraming paraan upang makatipid 
Batayang Pagpapahalaga : Pag-iimpok 
Kaisipang Pokus : Nabibigyang-halaga ang bahaging 


ginagampanan ng mga mamamayan sa 
pagtataguyod ng kaunlaran ng bansa 


Bilang ng Araw sa Pagtatalakay: 1-2 Araw 
Layunin: 
e Natatalakay ang kahalagahan ng muling paggamit ng mga bagay (recycling) 
e Nasasabi na ang muling paggamit ng mga bagay na patapon ay isang 
paraan ng pagtitipid 
Paksang Aralin: Pinagsanib ang HKS at EPP 


Nabibigyang-halaga ang bahaging ginagampanan ng mga 
mamamayan sa pagtataguyod ng kaunlaran ng bansa 


Sanggunian : BEC-PELC V.C.7 
Mga Kagamitan : Iba't ibang bagay na yari sa muling paggamit ng mga 
patapong bagay (recycled items) gaya ng plorera, rug 
doll, pigurin) 
Pamamaraan: 


Panimulang Gawain 


1. Pangkatin ang mga bata sa apat at ipalaro ang "Dalhan Mo Ako ng..." 
(Bring Me...). 


2. Ibigay ang panuto at magkaroon ng trial game. 
"Pag sinabi kong 'Dalhan mo ako ng plorera,' agad ninyo itong iaabot 
sa akin. Ang pangkat na una at pinakamabilis na makapag-abot ng 


hinihinging bagay ang siyang panalo." 


3. Ituloy ang laro hanggang makumpleto at maiabot sa guro ang som- 
brero, rug doll at pigurin. 


Heograpiya, Kasaysayan at Sibika 6 


4. Itanong sa mga bata, Nagustuhan ba ninyo ang laro? Kaninong 
pangkat ang nanalo? Bakit sila nanalo? 


Panlinang na Gawain 


Pagtalakay 
1. Hayaan ang mga batang pansinin at suriin ang mga bagay na iniabot 
nila sa guro sa larong, "Dalhan Mo Ako..." 


2. Ipagawa sa mga bata sa bawat pangkat ang pagsagot sa talaan ng 
hinihinging impormasyon tulad ng nasa tsart: 


Yari sa Uri ng Bagay na Ginamit 
Kagamitang Luma Bago 
. Sombrero | Lumang diyaryo 
. Plorera | Basyong bote 
. Rug doll Retasong tela 
. Pigurin sirang plastik 
. Pandakot Lata/yero 


Gamit o Bagay | 


3. Hayaang iulat ng bawat pangkat ang bunga ng pangkatang gawa. 


4. Pansinin ang mga pagkakatulad at pagkakaiba sa ginawang pag- 
uulat at itanong: Sa anong uri ng mga bagay nanggaling ang ginamit 
sa pagyari o pagbuo ng kinilatis ninyong mga gamit? (Mga luma o 
patapong mga bagay.) 


5. Ipabasa sa mga mag-aaral ang impormasyong nakatala sa ibaba. 
Sa kahirapan ng buhay ngayon kailangang alam natin ang 
kahalagahan ng pag-iimpok o pagtitipid. Mahalaga rin ang 
pagkakaroon ng hanapbuhay upang kumita. Kaya't bilang isang mag- 
aaral, matuto ng ibat-ibang paraan ng pagtitipid o pag-iimpok. 


Isa sa maraming paraan ng pagtitipid o pag-iimpok ay ang muling 
paggamit ng mga bagay (recycling). Iba-ibang produkto ang maaaring 
mayari o mabuo tulad ng mga gamit na sinuri ninyo. Ang kaalaman 
at kahusayan sa paggawa ay kailangan din. Kapag mayroon kayo 
ng mga ito, maaari kayong gumawa ng mga bagay o gamit na 
maipagbibili upang makatulong at maragdagan ang kita ng inyong 
pamilya. Maiiwasan ding bumili o gumasta pa kung may mga bagay 
o gamit na maaaring ire-cycle. Sa paraang ito, makatitipid at makapag- 
iimpok na kayo, maaari pang maragdagan ang inyong kita. 


Heograpiya, Kasaysayan at Sibika 6 


6. Pag-usapan ang binasang impormasyon. 
Sikaping masagot ng mga bata ang mga ito: 


e Muling paggamit ng mga patapong bagay, ano ito? 

e Paano ito nakatutulong sa pagtitipid, at bakit? 

e Ang pagbubuo o pagyayari ng mga gamit sa pamamagitan ng 
muling paggamit ng mga patapong bagay (recycling) ay isang 
paraan upang makatipid at magkaroon ng dagdag na kita. Ano 


ang gagawin mo hinggil dito? 


Pangwakas na Gawain 


Paglalahat 


Hayaan ang mga batang makapagpahayag ng pakinabang ng muling 
paggamit ng mga bagay na patapon (recycling) bilang paraan ng pagtitipid 


kaugnay sa: 


e sarili 

e mag-anak 

e pamayanan 
e bansa 


Pagpapahalaga 


1. Ipabasa at anyayahan ang mga bata: 


Sa Aming Barangay 


Halina kayo sa aming barangay 

Mga tao rito ay masisipag 

Bawat mag-anak ay may hanapbuhay 
Sa paraang paggamit ng mga patapong bagay. 
Mga retasong yero niyaring pandakot 
Mga basyong bote plorerang palamuti 
Mga dyaryo't papel sari-saring laruan 
Pira-pirasong tela pamunas na matitibay. 
Sa gawaing ito kita ay natamo 

At sa pagsisikap na may maiimpok 
Kabuhayan sa pamilya, sa barangay 
Napatibay, napaunlad, napalago. 


Heograpiya, Kasaysayan at Sibika 6 


2. Sikaping masabi ng mga bata ang pagpapahalagang maaari nilang 
isabuhay. (Pagtitipid/Pag-iimpok at Pagkamasinop). 
Itanong: 
Sa anong paraan maaaring maisagawa ang mga ito? 
3. Ipabuo ang talaan sa ibaba ayon sa sariling pagpapahalaga. Ipagawa 
sa bawat bata. 


Panuto: 
Lagyan ng tsek ang kolum na nagsasaad ng kalagayan ng inyong 
pagpapahalaga sa mga sumusunod: 


Gagawin 
Pa Lamang 


Pagpapahalaga Ginagawa Na | Di-Ginagawa 


Pag-iimpok 
Muling paggamit sa mga 
bagay na patapon 


Paglalapat 


Panuto: 
May mga patapong bagay na nakalista. Gumawa ng concept cluster ng 
mga gamit o bagay na maaaring magawa o mayari mula rito. Hal.: 


plorera 


. mga lumang papel 

. retasong tela 

. mga balot ng kendi o juice, atbp. 

. basyong bote 

. "empty plastic container" o basyong lalagyang plastic 


akRWN - 


Heograpiya, Kasaysayan at Sibika 6 


Pagtataya: 


Sagutin ang mga sumusunod: 

1. Ano ang dapat gawin sa mga bagay na patapon na? 

2. Ano ang kahalagahan ng mga bagay na ito? 

3. Anong magandang katangian ng taong nagsasagawa nito? 


Kasunduan: 


Sabihin: 

Ang ating klase ay lalahok sa isang perya na may temang, "May Pera sa 
Basura." Kumalap ng iba pang patapong bagay na maaaring gawing isang 
gamit o produktong paninda sa sasalihang perya. Bawat pangkat ay 
hahayaang magkaroon ng pagkakataong pumili kung anong gamit ang 
gagawin nila. 


Sikaping makagawa ng 1-2 magkaibang bagay ang bawat pangkat na may 
daming 2-10 bawat gamit. 


Ang pangkat na may pinakamataas na pinagbilhan ay gagawaran ng 
gantimpalang halagang P1,000.00 cash na maaaring paghati-hatian ng 
pangkat upang maging unang deposito sa pagbubukas ng savings account 
saan man sa ating mga thrift banks sa ating pamayanan. 


Heograpiya, Kasaysayan at Sibika 6 


Aralin 13: Iba't Ibang Uri ng Bangko 
Batayang Mensahe : May mga batas at patakarang pinaiiral ang 
pamahalaan at Bangko Sentral ng 
Pilipinas (BSP) na nakatutulong sa 
kabuhayan at pamumuhunan 
Batayang Pagpapahalaga : Pag-iimpok 
Kaisipang Pokus :. Iba't Ibang Uri ng Bangko 
Bilang ng Araw sa Pagtatalakay: 2 araw 
Layunin: 
e Nasasabi ang iba't ibang uri ng bangko 
e Nasasabi na ang Bangko Sentral ng Pilipinas ay nagpapairal ng mga 


batas na nakatutulong sa kabuhayan at pamumuhunan 


Paksang Aralin: Iba't Ibang Uri ng Bangko 


Sanggunian : BEC-PELC B.1.2.1 
Mga Kagamitan : Mga larawan 
Pamamaraan: 


Panimulang Gawain 


1. Hatiin ang klase sa dalawang pangkat pagkatapos magpagawa ng 
listahan ng ngalan ng mga bangkong nakita na nila. Ang pangkat na 
may pinakamaraming naitala ang magwawagi. 

2. Itanong: 

a. Saan ninyo ito nakita? 
b. Nakapasok na ba kayo sa isa sa mga bangkong ito? 
c. Ano ang inyong nakita sa loob? 


Panlinang na Gawain 


1. Ilahad sa mga bata ang tatlong sitwasyon sa ibaba: 

Si Mang Nicanor ay may-ari ng isang manukan. Sa isang maliit 
na bangko sa kanilang bayan siya umuutang ng puhunan. Buwan- 
buwan ay nagbabayad siya rito. 

Si Romeo Viray, ang kanyang asawa at ang apat nilang anak ay 
kalilipat lamang sa kanilang bagong bahay sa Laguna. Ang bahay na 
ito ay pinondohan ng isang bangko. 


Heograpiya, Kasaysayan at Sibika 6 


Si G. Henry Rason ay may-ari ng isang malaking pagawaan ng 
sapatos sa Marikina. Siya ay umaangkat sa Australia ng mga 
kagamitang panangkap tulad ng balat ng hayop o kuwero. Siya ay 
nakauutang ng puhunan sa isang bangko. 


2. Itanong: 


a. Aling hanapbuhay sa sitwasyong nabanggit ang nangangailangan 
ng mas malaking puhunan? 

b. Pare-pareho kaya ang uri ng bangkong nabanggit sa tatlong 
sitwasyon? 


Batay sa unang dalawang gawain ng mga bata, gabayan sila upang 
makapagbigay ng mga katanungan at hinuha na katulad ng nasa ibaba. 


Mga Katanungan Mga Hinuha 
May iba't ibang uri ba ng mga 
bangko? Kung mayroon, ilan? 
Anu-ano ang mga bangko na 
napapaloob sa bawat uri? 
Sinu-sino ang mga tao o 
pangkat ng tao na kanilang 


pinaglilingkuran? 

Ano ang pagkakapareho at 
pagkakaiba ng mga pangkat ng 
bangko? 

Anu-ano ang mga serbisyong 


3. Magtalaga ng grupo ng mga mag-aaral na magsasaliksik sa bawat 
katanungan. Bigyan ng 10 minuto ang mga bata upang ihanda ang 
kanilang report. 


4. Hayaang mag-ulat ang unang pangkat ng mga mag-aaral gamit ang 
graphic organizer. 


Heograpiya, Kasaysayan at Sibika 6 


Unang Grupo 


Mga Uri ng Bangko 


LY [ 
Ga | EE 


Anu-ano ang mga pangunahing uri ng bangko? 

Anu-ano ang mga bangkong napapaloob sa bangkong panrural? 
Anu-ano ang mga bangkong kabilang sa bangkong pang-impok? 
Sa bangkong pangkalakal, anu-anong bangko ang napapaloob? 


Itanong: 


20O P 


5. Gamit ang talaan tulad ng nasa ibaba, hayaang mag-ulat ang 
ikalawang pangkat. 


Ikalawang Grupo 


Mga Uri ng Bangko Tao o Pangkat ng Taong 
Pinaglilingkuran 


Itanong: 


a. Sinu-sino ang nakikinabang sa serbisyong ipinagkakaloob ng 
bangkong panrural? 

b. Sinu-sino naman sa mga tao sa ating lipunan ang nakikinabang 
sa serbisyo ng bangkong pang-impok? 

c. Kanino nagpapautang ang mga bangkong pangkalakal? 


Heograpiya, Kasaysayan at Sibika 6 


6. Gamit ang Venn Diagram, ang ikatlong pangkat naman ang mag- 
uulat. Gabayan nang masinsinan ang mga mag-aaral. 


Ikatlong Grupo 


2 
Pang-impok 
3 
Pangkalakal 


a. Ipalagay sa bilang 1, 2, at 3 ang natatanging katangian ng tatlong 
uri ng bangko. 


b. Sabilang 4, ipalagay ang pagkakapareho ng bangkong panrural 
at pang-impok. Sa bilang 5, ilagay ang pagkakapareho ng 
bangkong pang-impok at pangkalakal, sa bilang 6 ang 
pagkakapareho ng bangkong panrural at pangkalakal, at sa bilang 
7 ang pagkakapareho ng tatlong uri ng bangko. 


Itanong: 


a. Paano nagkakaiba-iba ang mga bangko? 
b. Paano sila nagkakapareho? 


Heograpiya, Kasaysayan at Sibika 6 


7. Ang huling grupo naman ang mag-uulat. 


Ikaapat na Grupo 


Mga Serbisyo ng 
Bangkong 
Panrural 


Mga Serbisyo ng 
Bangkong Pang- 
impok 


Mga Serbisyo ng 
Bangkong Pang- 
kalakal 


Itanong: 


a. Paano nakikinabang ang maliliit na mangangalakal sa bangkong 
panrural? 

b. Paano nakatutulong ang bangkong pang-impok sa mga pamilyang 
wala pang permanenteng tahanan? 

c. Anu-ano ang serbisyong ipinagkakaloob ng bangkong pangkalakal 
sa malalaking negosyante? 


Heograpiya, Kasaysayan at Sibika 6 


8. 


Sabihin: Maraming bangko sa ating bansa. Paano nagiging matiwasay 
ang kanilang operasyon? 


Anong ahensya ng pamahalaan ang gumagawa at nagpapairal ng 
mga patakaran ukol sa pagbabangko? 


Pangwakas na Gawain 
Paglalahat 


Gabayan ang mga bata upang mabuo ang mga kaalamang nasa ibaba. 


Ang laki ng bangko ay batay sa laki ng puhunang salapi at ari-arian at 
lawak ng serbisyong ibinibigay nito. 

Ang tatlong uri ng bangko ay bangkong panrural, bangkong pang- 
impok, at bangkong pangkalakal. 

Ang bangkong pang-microfinance at bangkong pangkooperatiba ay 
mga uri ng bangkong panrural. 

May tatlong uri ng bangkong pang-impok: 

a. bangko sa pag-impok at pagsasanla 

b. samahan sa pag-iimpok at pautang 

c. pribadong bangko sa pag-unlad 

Ang bangkong unibersal ay isang uri ng bangkong pangkalakal. 
Ang BSP ang gumagawa at nagpapairal ng mga patakaran ukol sa 
pagbabangko. 


Pagpapahalaga 


Itanong: 


Batay sa mga bangkong ating napag-aralan, saan mo ninanais mag- 
impok ang iyong mga magulang? 


Paglalapat 


1. 


2. 


Ipasabi sa mga bata ang hanapbuhay ng kanilang mga magulang at 
kung saang bangko sila maaaring mag-impok o mangutang. 
Maaari ring iparinig ang mga sitwasyong nasa ibaba at kung saang 
bangko sila nararapat mag-impok o mangutang. 


e Si Richard Lu ay isang mayamang negosyante sa lalawigan. Siya 
ay nagmamay-ari ng 10 restawran sa buong lalawigan. 

e Si Dolpo Perez na isang kawani sa Saudi ay nagpapadala ng 
pera sa kanyang pamilya sa sistemang "bilis padala." 


Heograpiya, Kasaysayan at Sibika 6 


Pagtataya: 


Pasagutan ang mga tanong. Ipasulat lamang ang titik ng tamang sagot. 


1. 


Ang bangkong ito ay karaniwang itinatayo sa mga lugar na malapit sa 
maliliit na mangangalakal sa mga bayan o munisipalidad. 


bangkong panrural 
bangkong pang-impok 
bangkong pangkalakal 
bangkong unibersal 


ao op 


Isa itong uri ng bangkong panrural na naipundar sa pamamagitan ng 
pinagsama-samang kaunting pera ng maliliit na magsasaka at 
mangangalakal na kasapi sa samahang nayon. 


bangkong pangkooperatiba 
bangkong pangmaykropinans 
pribadong bangko sa pag-unlad 
bangkong unibersal 


DOT PW 


Ang bangkong ito ay nagbibigay ng serbisyo sa ibat-ibang uri ng mga 
nangungutang - sa pansarili, malalaking kumpanya, kalipunan ng mga 
kumpanya, malalaking pagawaan, mga industriya, pati na sa negosyo at 
pabahay. 


bangkong pangkalakal 
bangkong pang-impok 
bangkong pangmaykropinans 
bangkong panrural 


DOT PW 


Ang mga bangkong ito ay nagbibigay ng pautang nang walang garantiya. 


bangkong pangmaykropinans 
bangkong pangkooperatiba 
bangkong pangkalakal 
bangkong unibersal 


20O P 


Heograpiya, Kasaysayan at Sibika 6 


5. Ang bangkong ito ang bumabalangkas ng mga patakaran sa salapi at 
pangkalahatang patakaran sa pamamahala sa pagpapautang at 


pagbabangko. 

a. Bangko Sentral ng Pilipinas 

b. Land Bank of the Philippines 

c. Development Bank of the Philippines 
d. Philippine National Bank 


Kasunduan: 


Mag-interbyu ng limang kamag-anak na nag-iimpok o nangungutang sa 
bangko. Ilagay sa talaan ang mga nakalap na datos. 


Pangalan Bangkong Pinag-uutangan/ Uri ng Bangko 
Pinag-iimpukan 


Heograpiya, Kasaysayan at Sibika 6 


Aralin 14: Wastong Pag-iingat ng Salapi 


Batayang Mensahe : Ang wastong pagangasiwa ng salapi ay 
may kaugnayan sa pag-unlad ng mag-anak 
at bansa 

Batayang Pagpapahalaga : Pag-iimpok 

Kaisipang Pokus : Wastong Pag-iingat ng Salapi 


Bilang ng Araw ng Pagtatalakay: 1 Araw 
Layunin 


e Natatalakay kung paano nakakahadlang sa pag-unlad ng bansa ang ilang 
isyu at suliranin tulad ng pamemeke ng pera at pagsasawalang bahala 
sa barya BEC PELC No. V.C.9 


Nilalaman 


Paksang Aralin: Wastong Pag-iingat ng Salapi 
Sanggunian : Sibika at Kultura 6, p., Kilalanin ang Salapi ng 
Pilipinas,BSP, Currency Guide, BSP 
Kagamitan : Isang set ng salaping papel ng Pilipinas: tig-iisang piraso 
ng barya 


Pamamaraan 
Panimulang Gawain 
Pagganyak 


1. Pagsusuri sa mga perang papel at mga barya 
2. Pagtala ng mga katangian nito. 


Itanong: 
1. Sinu-sino ang mga bayani o dating pangulo at kilalang Pilipino sa 
harap ng perang papel? 
2. Anu-ano ang mga katangian ng barya? 


Heograpiya, Kasaysayan at Sibika 6 


Panlinang na Gawain 
Pagtatalakay sa isyu 
Pangkatin ang mga mag-aaral sa apat (4). Ang bawat pangkat ay may isyu/ 


suliraning tatalakayin at bibigyan ng lunas. Maaring gumamit ng iba't ibang 
pamamaraan ang bawat pangkat sa pagtalakay at pag-uulat? 


Isyut : Bakit nakahahadlang sa pag-unlad ng bansa ang paggamit ng 
huwad/pekeng pera at pagsasawalang bahala sa mga barya? 

Isyu2 : Bakit dapat iniingatan at pinanatiling malinis ang mga perang 
papel? 

Isyu3 : Anu-ano ang mga tungkulin at pananagutan bilang isang 
mamamayan para sa mahusay na paglaganap o paglibot ng 
barya? 

Isyu4 : Anu-ano ang mga hakbang ng pamahalaan upang matugunan 


ang mga suliranin sa paggamit ng huwad na pera? 
Pangongolekta ng mga datos 
Gabayan ang mga mag-aaral sa pagkuha ng tamang impormasyon mula sa 
mga aklat, larawan, inipong mga balita mula sa mga diyaryo at interbyu sa 
mga piling guro o nakatatanda. 
Pag-uulat 


Ipagamit sa mga mag-aaral ang iba't ibang pamamaraan sa pag-uulat 


Pangkat1:  Nakahahadlang sa pag-unlad ng bansa ang paggamit ng 
huwad na pera at pagwawalang bahala sa barya 


Mga Masamang Epekto 


Paggamit ng Huwad na Pera Pagwawalang Bahala sa Barya 


- Nakasira sa pag-unlad ng ekonomiya 

- Panloloko sa kapwa Pilipino 

- Nagbigay pasanin sa mga namumuhunan 
- Nakasira sa imahe ng bansa 


Heograpiya, Kasaysayan at Sibika 6 


Pangkat 2: Bakit kailangang malinis ang perang papel? 


a Nagbibigay ng magandang imahe sa bansa 
Nakatutulong sa pag-unlad ng turismo 


Malinis na perang papel Pagpigil sa paglaganap ng sakit 
Pagtitipid ng pamahalaan sa hindi madalas na 
pag-imprenta ng pera 
Madaling makilala ang tunay na pera 


Pangkat 3: Pagsasadula: loasadula sa mga mag-aaral ang mga tungkulin 
ng mamamayan sa mahusay na paglaganap ng barya 


Mga Konsepto sa pagsasadula: 

1. Iwasang magtagal ang mga barya sa alkansiya, plastic o bote. 

2. May halaga ang barya lalo na kung pagsama-samahin. Hindi dapat 
balewalain o itapon. 

3. Mahalaga ang barya sa pagbili, pagbibigay ng hustong sukli, pag- 
iimpok o pagkakawanggawa. 

4. Kunin at tanggapin ang hustong sukli kapag bumibili. 


Pangkat 4: Forum o Conference hinggil sa mga legal na hakbang sa 
pagsugpo ng ilegal na paggamit/pagpasa sa huwad na salapi 
at pagwawalang bahala sa mga barya. 


Tauhan: kinatawan ng Bangko Sentral, pulis, mamamayan, tindera/ 
tindero Ipabasa ang Batas ng Pananalapi (appendix) 


Pangwakas na Gawain 
Paglalahat 
Subukang ipasagot sa mga bata ang sumusunod: 


Ang paggawa, paggamit o pagpasa ng huwad na salapi ay labag sa batas 
ng Pilipinas. Ito ay nagdudulot ng masamang epekto sa ating ekonomiya at 


Heograpiya, Kasaysayan at Sibika 6 


kaunlaran ng bansa. Ang bawat salaping iniikot at ginagamit bilang pambayad 
ay may mga kasangkapan o materyales na ginagamit, kaya dapat atin itong 
pagyamanin at gamitin ng tama. 


Pagpapahalaga 
Ipabigkas sa mga mag-aaral kung bakit dapat ingatan ang ating mga salapi. 
"Ang perang papel pati na ang barya ay dapat igalang at pahalagahan bilang 
sagisag na kakikitaan ng mayamang kasaysayan, magiting na bayani, at 
kultura ng bansa." 

Pagtataya 
Ipapaliwanag sa ilang pangungusap: 
1. Paano nakakahaalang sa pag-unlad ng bansa ang paglaganap ng huwad 

na pera? 

2. Bakit mahalaga ang barya? 

Takdang Aralin 
Maglikom o mag-ipon ng mga madumi o lumang perang papel at mga barya 


sa bahay at dalhin sa paaralan. Ipapalitan sa banko at gamitin sa 
makabuluhang proyekto. 


Heograpiya, Kasaysayan at Sibika 6 


Appendix 


Mga Nauukol na Batas at Kautusan Upang Mapangalagaan ang 
Integridad ng Salapi 


. Art. 163, Revised Penal Code (RPC) - Paggawa at pag-angkat at pagpasa 

ng mga huwad na barya 

. Art. 166,Revised Penal Code - Pagpapalsipika ng tesoreriya o salaping 

papel o iba pang dokumentong bayarin sa maydala; pag-angkat at 

pagpasa ng mga naturang huwad o palsipikadong salapi at dokumento 

. Art. 168, Revised Penal Code - Ilegal na pagmamay-ari at paggamit ng 

mga huwad na tesoreriya o salaping papel at iba pang katibayan ng 

pagkakautang 

. Art. 176, Revised Penal Code - Paggawa at pagmamay-ari ng mga gamit 

o kasangkapan sa pagpapalsipika 

. PD 247 - Pagdungis, pagpunit, pagsunog o pagsira ng mga salaping 
papel at barya ng Bangko Sentral 

. Chapter Il, Circular 61, Series of 1995 - Paggaya at/o paggamit ng 

paksimile o kopya ng legal na pambayad sa salaping papel ng Pilipinas 

. Chapter Ill, Circular 61, Series of 1995 - Paggaya at/o paggamit ng 

paksimile o kopya ng mga legal na pambayad na salaping barya ng 

Pilipinas 


Heograpiya, Kasaysayan at Sibika 6 


Aralin 15: Mag-ingat! Huwad na Pera 


Batayang Mensahe : Ingatan ang ating salapi na larawan ng 
ating yamang-lahi 


Batayang Pagpapahalaga : Pag-iimpok 


Kaisipang Pokus : Pag-iingat at pagpapanatiling malinis ng 
perang papel 


Bilang ng Araw sa Pagtatalakay: 1 Araw 
Layunin: 


e Natatalakay kung paano nakahahadlang sa pag-unlad ng bansa ang ilang 
isyu at suliranin tulad ng paggamit ng huwad na pera 


Nilalaman: 


Paksang Aralin : Mga Suliraning Pampulitika, Pangkabuhayan at 
Panlipunan Pag-iimpok: Pag-iingat at pagpapanatiling 
malinis ng ating perang papel 

Kagamitan : Isang set ng salaping papel ng Pilipinas (P1000, P500, 
P200, P100, P50, P20) 


Pamamaraan: 
Panimulang Gawain 


Pagganyak 
A. Pagpapakilala sa perang papel ng Pilipinas. 


Pagpapakita ng larawan ng perang papel na nakadikit sa pisara. 
Itanong: 

1. Anu-ano ang mga halaga ng ating papel na salapi? Sinu-sino 
ang mga bayani at mahahalagang tao ang makikita sa ating 
mga salapi? 

2. Bakit mahalagang panatilihing malinis at ginagamit sa wasto 
ang ating mga salapi? 


Heograpiya, Kasaysayan at Sibika 6 


B. Wastong gamit ng Pera 


Maglalagay ng mga gamit sa mesa na may nakasulat na presyo. 
Kunwari bibili ang mga mag-aaral gamit ang larawang pera sa pisara. 
Ipapakita ang wastong pamamaraan sa tamang pagbabayad at 
pagsusukli. (Maaring gumamit ng malaking halaga na pera sa maliit 
na presyo upang magamit ang kasanayan ng mga mag-aaral sa 
pagbilang.) 
Itanong: 
1. Anu-anong pagpapahalaga ang dapat nating isaalang-alang 
sa pagbili o pagbabayad? 
2. Anu-anong mga di kanais-nais na gawain ng mga tao na 
kadalasang nangyayari sa pagbibili at pagbabayad? 


Panlinang na Gawain 


Gawain (Activity) 


1. Magkakaroon ng maikli at malalim na talakayan sa isyu tungkol 
sa di kanais-nais na gawain sa pagbibili o pagbabayad. Bigyang 
pagkakataon ang mga mag-aaral sa pagpapahayag ng kanilang 
nalalaman o karanasan sa naturang isyu. 

Itanong: 
a. Nakatutulong ba o nakahahadlang sa pag-unlad ng bansa 
ang mga di-kanais-nais na gawain ng mga tao sa pagbibili 
o pagbabayad? Lalo na ang paggamit ng mga 
mamamayan sa mga huwad na salapi? 
b. Anu-anong mga hakbang ang maaari nating gawin at ng 
pamahalaan upang malutas ang suliraning ito? 


2. Gabayan ang mga mag-aaral sa pagsagot sa mga katanungang 
binanggit sa pamamagitan nang pakikinig ng balita tungkol sa 
nadakip na negosyante dahil sa paggamit ng huwad na perang 
papel. Gawin ang balitaan sa 2-3 beses. (mas mabuti kung ito ay 
isasadula) 


Pagsusuri (Analysis) 


1. 


Gabayan ang mga mag-aaral sa pagsusuri sa naganap na pangyayari 
sa balitang narinig. lpabigay ang kanilang mga opinyon o damdamin 
hinggil sa pangyayari. Gawin ito sa pamamagitan ng pagbuo ng 
teorya. 


Heograpiya, Kasaysayan at Sibika 6 


Itanong : 

a. Bakit may mga taong gumagamit ng huwad na pera ? 

b. Sinu-sino ang may responsable sa pagkalat ng huwad na 
pera ? 

c. Bakit mahirap makilala ng mga maliliit na negosyante at 
awtoridad ang huwad na pera? 

d. Anu-anong ang mga katangian ang dapat taglayin ng mga 
tao upang mapangalagaan at magamit sa wasto ang perang 
papel? 


2. Magkakaroon ng maikling talakayan "Panel Discussion" upang masuri 
ang mga kasagutan sa mga lumitaw na teorya. 

e Pumili ng mga mag-aaral upang gumanap na mga tauhan sa 
"panel discussion". 
Moderator, tagapagpatupad ng batas, negosyante, 
kinatawan ng banko, mamamayan 

e Simulan ng moderator ang panel discussion sa pamamagitan 
ng pagpapahayag sa isyu. Susundan ito ng maikling pahayag 
ng mga panauhin at pagkatapos ay magkakaroon ng "Ques- 
tion and Answer portion" sa pagitan ng mga panauhin at 
mamamayan. Tapusin ang talakayan sa pamamagitan ng 
pagbuo ng rekomendasyon o komitment. 


Paglalahad (Abstraction) 


1. Ipatutuklas sa mga mag-aaral ang mahahalagang parte ng pera. 
Ipaliliwanag ang bawat parte nito. 


Window Security Thread 
Iridescent Band 


Serial Number 


Background 
Lacework 


Watermark 4 
Design 


Microprinting Portrait 


Embedded Security Thread 


Concealed Value Fluorescent Printing 


Heograpiya, Kasaysayan at Sibika 6 


MGA HAKBANG SA PAGKILALA 
NG TUNAY NA SALAPING PAPEL NG BSP 


Pag-aralan at kilalanin ang mga katangian at tampok na disenyo at anyo ng 
mga salaping papel na pinaiiral ng BSP, sa pamamagitan ng mga sumusunod 
na hakbang: 


PAPEL 

Salatin ang papel - Ang tunay na salapi ay nilimbag sa naiibang uri ng papel na 
maligasgas. Hindi ito kumikinang kapag itinapat sa ultra-violet na ilaw. Para sa 
karagdagang seguridad, sadyang inihubog o ibinaon sa papel ang mga 
sumusunod na katangian: watermark (nakahubog na anino ng larawan), security 
fibers (panigurong hibla), security threads (mga panigurong sinulid) at iridescent 
band (makintab na malapad na guhit). 


WATERMARK 

Suriin ang watermark na nasa bahaging walang limbag ng salapi - Ang watermark 
ay balangkas ng anyo o anino ng larawang nasa harap ng salapi. Ito ay gawa sa 
mapusyaw at malinaw na detalye at maaaninag sa ilaw. Ang hugis ng anyo na 
nakahubog sa papel na binagbuti ng mariin at mababaw na ukit ay nasasalat 
lalo na kapag bago ang salapi. 


SECURITY FIBERS 

Hanapin ang mga security fibers - Ito ay ang mga nakabaon nguni't lantad na 
pula at asul na hibla na nakakalat sa harap at likod ng tunay na salapi at ang 
mga ito ay natatanggal/naaalis sa tulong ng matulis na bagay. 


EMBEDDED SECURITY THREAD 

Tingnan ang embedded security thread - Ang embedded security thread ay 
naiibang uri ng sinulid na patayong ipinaloob sa banding gitna ng salapi nang 
ginawa ang papel. Ito ay madaling maaninag sa ilaw, anyong guhit na putul- 
putol sa 5-, 10- at 20- piso at tuwid na guhit naman sa 50-,100-, 200-, 500- at 
1000-piso. 


WINDOWED SECURITY THREAD 

Hanapin ang windowed security thread sa pinagbuting bersiyon ng 100-, 500-, 
at 1000- at sa bagong 200-piso — Ang windowed security thread ay ang makitid 
na panigurong sinulid na parang “nakatahi” sa harap ng salapi taglay ang paulit- 
ulit na numerikong halaga nito. Ang kulay ng sinulid ay nag-iiba-iba kapag 
hinawakan ang salapi ng paiba-ibang anggulo, mula sa pagiging luntian nagiging 
magenta o magenta nagiging luntian, naaayon sa kung saan nakatuon and 
pagtingin ng may hawak ng salapi. 


Heograpiya, Kasaysayan at Sibika 6 


IRIDESCENT BAND 

Tingnan ang iridescent band sa pinagbuting bersiyon ng 100-, 500- at 1000- 
piso at sa bagong 200-piso - Ito ay ang malapad at may malagintong kintab na 
guhit na nakikita sa harap ng salapi, taglay ang paulit-ulit na numerikong halaga 
nito. 


PORTRAIT 

Kilalanin ang portrait o larawan - Parang may buhay at may kislap ang mga 
mata ng larawan sa tunay na salapi. Sadyang binubuo ito ng pino, nakaumbok 
at malinaw na mga guhit na siyang nagbibigay ng likas na bikas ng mukha na 
lubhang mahirap gayahin. 


SERIAL NUMBER 

Alamin kung tama ang serial number - Ito ay binubuo ng 1 0 2 unlaping titik at 6 
o 7 numero. Ang istilo, laki at kapal nitong mga titik at numero ay pare-pareho, 
ang mga puwang ay pantay-pantay at ang pagkakahanay ay mahusay, 
kumikinang ito sa tapat ng ultra-violet na ilaw. Ang salaping papel na may taglay 
na anim na “0” sa serial number ay isang specimen o pangmuwestrang salapi 
lamang, hindi legal tender kaya walang halaga. 


BACKGROUND/LACEWORK DESIGN 

Masdang mabuti ang background/lacework design — Ang background design o 
disenyong panlikuran ay binubuo ng mga guhit na may ibat-ibang kulay, pino, 
malinaw at namumukod tangi. Ang lacework design o disenyong malapuntas 
ay binubuo ng mga habi ng mga sala-salabat na guhit na tuluy-tuloy at walang 
patid kaya masusundan kahit na sa mga pinagkurusan. 


FLUORESCENT PRINTING 

Tingnan ang paglitaw ng fluorescent print kapag itinapat ang salapi sa ultra- 
violet na ilaw - Ang fluorescent print ay ang di-nakikitang numerikong halaga ng 
salapi ngunit kumikinang kapag itinapat sa ultra-violet na ilaw at matatagpuan 
malapit sa gitna sa harap ng salapi. 


MICROPRINTING 

Tiyakin sa pamamagitan ng lente ang pagkakaroon ng microprinting sa salaping 
may halagang 50-, 100-, 200-, 500- at 1000-piso - Ang microprinting ay ang 
napakaliliit at pinung-pinong limbag na tulad halimbawa ng “Bangko Sentral ng 
Pilipinas” o “Central Bank of the Philippines” na nasa harap o likod ng salapi. 
Malinaw at nababasa ito. 


Heograpiya, Kasaysayan at Sibika 6 


2. Itanong: 


a. Anu-ano ang mga mahahalagang bahagi ng pera na dapat 
malaman ng bawat mamamayan? 
b. Bakit kailangan itong ingatan at pangalagaan? 


Paglalapat (Application) 


1. Anu-ano ang mga dapat mong gawin kapag natuklasan mong may 
kapitbahay ka o kakilalang gumagamit ng huwad na pera? 

2. Anu-ano ang gagawin mo upang mapangalagaan ang salaping papel 
na hawak mo o ng pamilya? 


Pangwakas na Gawain 
Paglalahat 


Subukang ipabigkas sa mga bata ang sumusunod: 

Ang paggawa, paggamit o pagpasa ng huwad na salapi ay labag sa 
batas ng Pilipinas. Ito ay nagdudulot ng masamang epekto sa ating 
ekonomiya at kaunlaran ng bansa. Ang bawat salaping iniikot at ginagamit 
bilang pambayad ay may mga kasangkapan o materyales na ginagamit, 
kaya dapat itong pagyamanin at gamitin ng tama. 


Pagpapahalaga 
lpabigay sa mga mag-aaral ang pagpapahalaga sa ating salapi: 
"Ang perang papel pati na ang barya ay dapat igalang at pahalagahan 
bilang sagisag na kakikitaan ng mayamang kasaysayan, magiting na 
bayani, at kultura ng bansa." 


Pagtataya: 


Pangatwiranan kung paanong ang paggamit ng huwad na pera ay 
nakahahadlang sa pag-unlad ng bansa. 


Takdang Aralin: 
Maglikom o mag-ipon ng mga marumi o lumang perang papel at mga 


barya sa bahay at dalhin sa paaralan. Sabay-sabay, ipagpalit ito ng bago 
sa bangko at gamitin sa makabuluhang proyekto. 


Heograpiya, Kasaysayan at Sibika 6 


Appendix A : Balita 


Kinaukulan Nagbabala Hinggil sa Paglaganap ng 
Pekeng Perang Papel 


San Fernando City, La Union: Natuklasan kamakailan ng mga kagawad ng 
Criminal Investigation and Detection Group(CIDG) regional Office ng Ilocos 
ang Paglaganap ng pekeng P500 sa lungsod ng Baguio at sa buong rehiyon. 


Inihayag ni CIDG Senior Supt. Marvin Bolabola habang nagkaroon ng miting 
kasama ang Regional Law Enforcement Coordinating Council (RLECC) sa 
Lungsod ng San Fernando na ang naturang mga pekeng pera ay natuklasan 
umano sa isang sabungan sa Pangasinan at sa pagdiriwang ng Panagbenga 
Festival sa Lungsod ng Baguio. 


Ayon kay Bolabola, kasama ang RLECC Chairman at Ilocos Police Director, 
Chief Supt. Leopoldo Bataoil na malaki ang posibilidad na ang naturang mga 
pekeng pera ay ginagamit sa pagbili ng boto dahil ito umano sa sunud-sunod 
na reklamong natanggap nila hinggil sa pamimili ng boto. 


"Pinaalalahanan namin ang publiko na mag-ingat sa mga pekeng perang ito 
na maaring ginagamit sa pamimili ng boto", ayon kay Bataoil. 


Pinatunayan din ni G. Ernesto Corpuz, opisyal ng Banko Sentral ng Pilipinas 
ang paglaganap ng pekeng P500 pera sa Baguio at Ilocos region at inihayag 
na nasundan nila ang mga marka sa pekeng pera. 


Ipinakita ni Corpuz na ang pekeng pera ay may katagang, "Faith in God and 
Faith in our People" na makikita sa ibaba ng bandila ng Pilipinas at sa itaas 
ng lagda ni pangulong Arroyo. 


"Faith in our People and Faith in God" ang katagang makikita sa tunay na 
P500. Dapat mauuna ang "Faith in our People" at sundan ito ng "Faith in 
God". Ang naturang pekeng pera ay lumabas sa pagitan ng Nobyembre o 
Disyembre noong nakaraang taon. 2004 ang taon na nakikita sa pera ngunit 
bago lamang ito lumalabas. 


Binalita na ni BSP Director Primo Quitulio ang mga bagay na ito sa 
pinakamataas nilang opisina sa Maynila. 


Heograpiya, Kasaysayan at Sibika 6 


Samantala, sa Lungsod ng Iloilo, nakumpiska ng mga awtoridad mula kay 
Joval Villanueva, 45 anyos,ng Brgy. Simon Ledesma, ang mga pekeng pera 
at agad itong ikinulong sa tanggapan ng pulisya (PP 1). Si Villanueva ay 
kinasuhan din ng "vagrancy " o palaboy-laboy sa Bonifacio Drive noong 
madaling araw ng Miyerkules. 


Ipinahayag ni Senior Supt. Wesley Barayuga, Iloilo City Police Office (ICPO) 
director na nakuha mula sa posesyon ni Villanueva ang 43 bilang ng pekeng 
pera na may dominasyon na P1,000,P500 at P200 


Pinatunayan ni Barayuga ang impormasyon na ipinagbibili ang pekeng pera 
sa mababang halaga - ang pekeng P1,000 sa halagang P500, P500 sa 
halagang P250 at P200 sa halagang P140. 


Ang nakumpiskang pekeng pera ay may magkakaparehong ang serial num- 
bers. Ang pekeng P1,000 ay may serial number na EZ690900; P500, 
FQ490588; AT P200, AE396376 


"Nakatanggap kami ng impormasyon na ang pekeng pera ay nagmula sa 
Lungsod ng Cebu" ayon kay Barayuga. Sa Maynila, binigyang babala ng 
National Bureau of Investigation (NBI) ang publiko laban sa pagkalat ng mga 
pekeng pera sa mga probinsya ng bansa ngayong panahon ng eleksyon. 


Inihayag ni Efren Meneses, hepe ng NBI Antifraud and Computer Crimes 
Division, na ang pekeng mga pera ay kadalasang umiikot at naglilipana sa 
panahon ng eleksyon dahil karamihan sa mga kandidato ay gumagasta para 
sa mga botante at kanilang propaganda. 


Dagdag pa niya, na ang mga pekeng pera ay kadalasang nanggagaling sa 
mga kandidatong namimigay ng pera habang nangangampanya sa mga 
probinsya. Maaring hindi alam ng mga kandidato na sila ay namimigay ng 
pekeng pera. 


Noong nakaraang Pebrero lamang, tatlong tao ang inaresto sa Lungsod ng 
Balasan, Northern Iloilo dahil sa pekeng pera. Sila ay sina Mario Flores ng 
Jereos Street, La Paz, Iloilo City, Noraida Nunagan ng Majarlica Compound, 
Taguig, Metro Manila at Asia Lumabon ng Cubao, Lungsod ng Quezon. 


Heograpiya, Kasaysayan at Sibika 6 


Ang mga suspek ay naaresto sa loob ng pampublikong pamilihan. Nakuha 
mula sa kanila ang 56 na pekeng bilang ng P200 at P3,000 na cash. 


Source : The Manila Times 
Date : March 9, 2007 
Appendix B: 


Mga Nauukol na Batas at Kautusan Upang Mapangalagaan 
ang Integridad ng Salapi 


1. Art. 163, Revised Penal Code(RPC) - Paggawa at pag-angkat at pagpasa 
ng mga huwad na barya 

2. Art. 166,Revised Penal Code - Pagpapalsipika ng tesoreriya o salaping 
papel o iba pang dokumentong bayarin sa maydala; pag-angkat at 
pagpasa ng mga naturang huwad o palsipikadong salapi at dokumento 

3. Art. 168, Revised Penal Code - Illegal na pagmamay-ari at paggamit ng 
mga huwad na tesoreriya o salaping papel at iba pang katibayan ng 
pagkakautang 

4. Art. 176, Revised Penal Code - Paggawa at pagmamay-ari ng mga gamit 
o kasangkapan sa pagpapalsipika 

5. PD 247 - Pagdungis, pagpunit, pagsunog o pagsira ng mga salaping 
papel at barya ng Bangko Sentral 

6. Chapter Il, Circular 61, Series of 1995 - Paggaya at/o paggamit ng 
paksimile o kopya ng legal na pambayad sa salaping papel ng Pilipinas 

7. Chapter Ill, Circular 61, Series of 1995 - Paggaya at/o paggamit ng 
paksimile o kopya ng mga legal na pambayad na salaping barya ng 
Pilipinas 


PROJECT TEAM 


MANAGEMENT 
BSP - Corporate Affairs Office DepEd - Bureau of Elementary Education 
FEM. DELA CRUZ TERESITA G INCIONG 
Director Assistant Secretary 
ROBERTOT. SYQUIA Programs and Projects 
Deputy Director YOLANDA S. QUIJANO 
LORENAC. PANGAN HIKGGLOEIN 
Deputy Director MERLITA A. NOLIDO 
BENJAMIN M. ALCANTARA Chief, Curriculum Development Division 
Assistant Manager SIMEONAT. EBOL 
Economic Policy Reform & Advocacy essen Stich. CBD 
DR. CIELITO F. HABITO BEE-COD 
Project Director ELIZABETH J. ESCANO 
IRENE C. DE ROBLE 
DR. EMMANUEL F. ESGUERRA ce hoang 


Subject Specialist 


Project Coordinators 
FERNANDO D.ANTOLIN, JR. 
LORNA G. VILLAMIL 


DepEd 


Writers: 

Ester B. Gura, Division of Eastern Samar - Agney C. Taruc, Division of Cotabato City - Galileo L. Go, 
BEE - Marita L. Navata, Division of Bataan - Marian Arias, Division of Batangas - Violeta R. Roson, 
Division of Makati : Victoria Estefa, Cordillera Administrative Region - Porferia Quising, Division of 
Valenzuela - Catalina M. Credo, Division of Negros Oriental - Suzette Cabrera, Region VII 


DepEd Encoders 
Ferdinand S. Bergado, BEE - Marc Ryan T. Ebol 


DepEd Illustrators 
Eric S. de Guia, BEE - Fermin Fabella Jr., BEE 


BSP STAFF 


BSP Illustrator 
Francisco M. Valdez 


Layout Artists 
Mark Andrew L. Casul - Archie DC. Yumul • Dennis Q. Catacutan 


Administrative Support 
Milagros A. Soriano 


BSP Project Coordinators 
Jetzer M. Tan - Lizette S. Ocampo 


